
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at jhttp : //books . qooqle . com/ 



Scart S3£ 








Given in Memory of 
WILLIAM HENRYSCHOFIELD 

Profeifor oF Comparative Literature 1906-192O 

byhisWífe 

MARY LYON CHENEY SCHOFIELD 

6th April 1931 






HUGSUNARFRÆDI 



| í ÞRÖNGRI MERKINGU, 

» 

\ TIL AÐ NOTA VIÐ KENNSLU Á PRESTASKÓLANUM. 



EPTIR 

EIBÍK BRIEM. 



REYKJAVIK. 
ÍSAFOLDARPRENTSMI0JA 

1897. 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



HUGSUNARFRÆDI 



í ÞKÖNGBI MERKINGU, 

TIL AÐ NOTA VIÐ KENN8LU Á PRESTASKÓLANUM. 



EPTIR 

BIBÍK BBIEM. 



REYKJAVÍK. 

Í8AE0LDABPBENTSMISJA 

1897. 



Digitized 



byGoogle 



^aoun, ttqj.tfa 



MARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6. 1931 



Digitized 



c* 



Inngangur. 

1. gr. Orðið logik (hugsunarfræði, rökfrœði)er venjulega 
haft í tvennskonar merkingu, yfirgripsmeiri og yfirgrips- 
minni; í yfirgripsmeiri merkingu er það haft um þá fræði- 
grein, er yfir höfuð tekur fram aðferð hugsunarinnar til þess 
að öðlast rjetta þekkingu; hún verður þá að líta á samband 
hugmyndanna við hið iilveranda (reala) og taka fram, hvernig 
vjer af einstökum athugunum getum ráðið að hið tilveranda 
hafi sjerstök einkenni og sjerstaka eiginlegleika, er koma 
fram við frekari rannsókn og reynslu; jafnframt heyrir það 
henni, til að ákveða, hvert gildi þœr hugmyndir hafa, er vjer 
á þennan hátt gjörum oss um hið tilveranda. í þrengri merk- 
ingu er með logik átt við þann kafla logikurinnar í yfirgrips- 
meiri merkingu, þar sem teknar eru fram þœr almennuregl- 
ur, er hugsunin verður að fara eptir, er hún leiðir fram n/j- 
ar áreiðanlegar ákvarðanir, ný hugmyndasambönd af öðrum 
gefnum ákvörðunum. Með því að logikin í þessari mjrkingu 
tekur ekkert tillit til þess, hvernig sambandi hugmyndanna 
við hið tilveranda er varið, þá er hun formel vísindagrein 
og reglur þœr, er hún framsetur, eiga jafnt við hvaða efni 
sem er. 

2. gr. Að því leyti sem setningar hinnar formellu lo- 
gikur eiga við hugmyndir hvers efnis sem eru, þá er hún 
svipuð tölvísinni og þó meira abstrakt en hún, því að tól- 
vísin tekur til skoðunar sambönd hugmynda um mismunandi 
fjölda, en hin formella logik sambönd hugmynda yfir höfuð, 
um hvað sem þœr eru. A hinn bóginn stendur hin formella 



Digitized 



byGoogle 



2 

logik í sambandi við sálarfræðina, því að sálarfræðin teku.r 
til skoðunar störf meðvitundarinnar og meðal þeirra eru rjett- 
ar rökleiðslur, en í stað þess að sálarfrœðin lítur á, hvernig- 
störf hugsunarinnar eru í reyndinni, þá lítur logikin á það, 
hvernig þau eiga að veratil þess að fullnœgjatilgangisínum. 

3. gr. Aðalefni hinnar formellu logikur er kenningin 
um rökleiðslurnar, en sem undirbúning undir þœr verður aö 
gjöra grein fyrir hugtökunum og dómunum, að því leyti sena 
þörf er á fyrir þœr; ennfremur er ástœða til að gœta þess, 
hvernig rökleiðslurnar leiða til sannana. Hjer verða því aðal- 
atriði hinnar formellu logikui framsett í 4 köflum: 1. unx 
hugtökin, 2. um dómana, 3. um rökleiðslurnar og 4. um sann- 
anirnar. 

1. kafli. ' 

Um hugtökin. 

4. gr. Hugmynd verður það, sem vjer köllum hugtak 
(Begreb), þegar það er nákvœmlega ákveðið, hvað í henni 
liggur, svo að þetta breytist eigi við það, að mismunandi 
samband, er hugtakið kann að komast í við aðrar hugmyndir, 
getur gef ið tilef ni til þess að athyglið leiðist að sínu einkenni 
hugtaksins í hvert sinn. Hugtakið grípur sem sje optast 
yfir ýms einkenni (notœ) eða eðlisákvarðanir t. d. steinninn 
er þungur, harður o. s. frv. Úf af fyrir sig hafa einkennin 
enga sjálfstæða tilveru. 

5. gr. HugtÖkin raá flokka á ymsan hátt eptir því um 
hvað þau eru; sum eiga að eins við nokkuð einstakt, hvort 
sem þau eru nefnd með einu orði eða fleirum t. d. Róm, 
Hekla, Snorri Sturluson, hinn núverandi prestur á Stað; stund- 
um eru slík hugtök þó samsafn margs einstaks t. d. hin ís- 
lenzka þjóð; sum hugtök eru almennar hugmyndir, er eiga 
við nokkuð, sem sameiginlegt er við margt einstakt t. d. 
hestur, hús, bók; þau geta einnig verið samsafn margs ein- 
staks t. d. skógur, bókasafn;sum hugtök snerta sambönd hlut- 



Digitized 



byGoogle 



8 

anna sín á milli t. d. hjónaband, mismunur, fjarlægð; sum 
eiga við samband nokkurs hlutar við einhverja meðvitund t. 
d. litur, hiti, mögulegleiki, fegurð. Einnig má skipta hug- 
tökunum í ósanuett og samsett hugtók eptirþví, hvort þau 
hafa að eins eitt einkenni eins og t. d. nokkuð, veran, punkt- 
ur, rúm, eða fleiri eins og t. d. sól, þríhyrningur, dómur. 
Þessi flokkaskipti hugtakanna hafa þó eigi sjerlega mikla 
þyðingu fyrir hina formellu logik. 

Ath. Nofnin á hinum almennu hugmyndum eru stund- 
um tvíræð, t. d. laxinn er fiskur og laxinn (nfl. sá lax sem 
um er að rœða) vaið fastur í netinu; á fyrri staðnum er átt 
við almenna hugmynd, en á síðari staðnum nokkuð einstakt. 

6. gr. Þar eð hin formella logik lítur eigi á samband 
hugtakanna við hið tilveranda, þá getur það legið milli hluta, 
hvort það er til í raun og veru sem hugtakið er um eða 
eigi; hugmyndir svo sem Grýla, tröllskessá, f jöregg, finngálkn 
má vel taka til meðferðar eptir reglum logikurinnar, þegar 
það að eins er skírt ákveðið, hvað meint er með nófnum 
þessum. Ánnað mál er það, að störf hugsunarinnar hafa, 
eins og önnur störf meðvitundarinnar, yfir höfuð praktiska 
þyðingu og miða að því, að aflarjettrarþekkingar;húnhafnar 
því jafnaðarlega þeim hugmyndum, sem vitanlega eru að 
eins hugarburður; en margar hugmyndir geta verið um nokk- 
uð, sem óvíst er, hvort til er eða eigi: eigi að síður g6tur ver- 
ið nauðsynlegt að hugleiða þær og rannsaka, þó að það seinna 
kunni að koma fram, að þær sjeu tómur hugarburður, eða 
að það, sem þær eru um, sje í reyndinni öðru vísi en vjer 
höfðum hugsað það; svo getur og stundum verið greiðastur 
vegur til þess að sanna, að nokkuð er ekki til, að byggja á 
því til bráðabirgða, að það sje til, og sýna svo, að það leið- 
ir út í fjarstæður. 

7. gr. Til þess að skipa hugtókunum niður, þá setur 
hugsunin þau í samband eitt við annað með því að bera sam- 
an einkenni þeirra; 1/si það sjer þá, að hugtok þau, er tek- 
in voru til skoðunar hafi nokkur einkenni sameiginleg (notæ 

1* 



Digitized 



byGoogle 



commimes), þá eru þau samanberœndi, t. d. hestur, fluga, 
trje; sameiginleg einkenni þeirra er að nærast, vaxa o. fl. 
Að öðrum kosti erufhugtökin ósamanberandi (disparöt), t. cL 
dyggð, kuldi, járn. í hinum samanberandi hugtökum er 
nokkuð hið sama, þau eru að nokkru leyti (relativt) eins, 
vegna hinna sameiginlegu einkenna þeirra, en að nokkru 
leyti eru þau eigi eins (disjunkt) vegna hinna sjerstöku ein- 
kenna (notœ propriœ), er hvert þeirra hefur fyrir sig. Ein- 
kennin geta sín á milli verið ymist disparöt, eins og dyggft- 
ugur, kaldur, bjartur, eða disjunkt eins og þríhyrndur, fer- 
hyrndur. Eitt og sama hugtak getur haft mörg disparöt 
einkenni, en tvö disjunkt einkenni getur það eigi haft og 
því síður fleiri. 

8. gr. Þegar hugsunin við samanburð samanberandi 
hugtaka hefur tekið eptir sameiginlegum einkennum hjá þeim 
öllum, þá getur maður, þó á ófullkominn hátt sje, hugsað 
sjer nokkuð það, er hafi þau út af fyrir sig, án þess að 
festa hugann við nein fleiri einkenni hjá því; við það kemur 
fram nýtt hugtak og er það meðtilliti til hinna samanbornu 
hugtaka nefnt það flokkshugtak (genus), sem þau heyra und- 
ir; hin samanbornu hugtök eru aptur með tilliti til flokks- 
hugtaksins kölluð þau tegundarhugtök (species), er undir 
það heyra. Ef vjer t. d. berum saman hugtökin dyr og 
jurt, þá sjáum vjer að þau hafa ýms einkenni sameiginleg, 
að nærast, vaxa o. fl.; vjer getum þá (að nokkru leyti) hugs- 
að oss nokkuð, er haf i þessi ein einkenni, og nef nt það org- 
anismns; organismus er þá það flokkshugtak, er dyr og jurt 
heyra undir sem tegundarhugtök; þau sjerstöku einkenni 
(notœ propriœ), er hvert tegundarhugtak hefur fram yfir 
flokkshugtakið, kallast tegundarmismunur (differentia specifica). 

9. gr. Mismunandi tegundir undir sama flokki eru 
nefndar homogenar tegundir, en tegundir, er heyra til sín 
hverjum flokki, eru nefndar heterogenar; homogenar tegundir 
eru í tilliti til flokksins subordineraðar, en í tilliti hver til 
annarar coordineraðar; tegundarmismunurinn greinir þær sund- 



Digitized 



byGoogle 



nr. Sá starfi hugsunarinnar að mynda flokkshugtakið heitir 
abstraktion, en sá starfi hennar að bœta tegundarmismunin- 
xtm við flokkshugtakið og leiða þannig hin upphaflegu hug- 
tök fram á n/ sem tegundir undir hinu sameiginlega flokks- 
hugtaki, heitir determination. Flokkshugtakið er eptir mynd- 
un sinni abztrakt hugtak og með tilliti til þess, að það er 
sameiginlegt fyrir allar tegundir þess, er það almennt hug- 
tak. Tegundarhugtökin eru aptur nefnd konkret að þvíleyti 
sem tegundarmismunurinn er skoðaður sem samgróinn við 
flokkshugtakið, en sjerstök hugtök að því leyti sem litið er 
á tegundarmismuninn út af fyrir sig. 

10. gr. Hugtökin einkennast ennfremur við mótsetn- 
inguna á innihaldi þeirra og úmtaki. Innihald hugtaks er 
samsafn allra einkenna þess; þannig er innihald hugtaksins 
parallelogram það að vera ferhyrndur flötur og að hafa tvœr 
og tvœr mótliggjandi hliðar parallelar. Umtak hugtaks er 
samsafn allra þeirra hugtaka, þar sem innihald þess kemur 
fyrir sem sameiginlegur partur; þannig heyrir til umtaks 
hugtaksins parallelogram kvaðrat, rjetthyrningur, rombus og 
romboidi; það er sameiginlegur partur af innihaldi sjerhvers 
af hugtökum þessum, að vera ferhyrndur flötur með tveim 
og tveim mótliggjandi hliðum parallelum. Flokkshugtakið er 
sameiginlegur partur af innihaldi tegundarhugtakanna, er 
undir það heyra, en öll tegundarhugtökin tilsamans eru um- 
tak fíokkshugtaksins. Því meira sem innihald einhvers hug- 
taks er, því minna er umtakið og því meira sem umtak 
þess er, því minna er innihaldið; samkvœmt því hefur flokks- 
hugtakið minna innihald en hvert tegundarhugtak, er undir 
það heyrir, en aptur meira umtak. 

11. gr. Hvert hugtak getur fyrir eitt einkenni sitt (eða 
fleiri) orðið borið saman við önnur hugtök með sama ein- 
kenni og komizt í flokk með þeim; en fyrir annað einkenni 
sitt getur það komizt í annan flokk með óðrum hugtökum, 
er bafa það einkenni; þannig eru hvalirnir taldir til spen- 
d/raflokksins af því að þeir fæða lifandi unga, er þeir gefa 



Digitized 



byGoogle 



að sjúga o. fl., en þá má einnig telja til flokksins >lagar- 
d/r> af því að þeir lifa í sjónum. 

12. gr. Við abstraktionina má frá einu hugtaki stíga 
upp til nœsta flokkshugtaks fyrir ofan og svo þaðan til 
hærra flokkshugtaks og svo koll af kolli t. d. frá hugtakinu 
ránd/r til flokkshugtaksins spend/r, þaðan til hœrra flokks- 
hugtaks hryggd/r, þaðan til »dyr« o. s. frv. Hið æðata flokks- 
hugtak œtti þá að vera nokkuð það, er ekkert einkenui 
hefði sameiginlegt með neinu öðru, en það værí þá nokkuð, 
er ekkert yrði sagt um eða með öðrum orðum nokkuð, sem 
vjer eigi getum gjört oss neina positiva hugmynd um. Við 
determinationina má aptur stíga niður á við til lægra og 
lægra tegundarhugtaks t. d. frá ránd/ri til hunda og þaðan 
til /msra tegunda þeirra. Hið lægsta tegundarhugtak, sem 
hugsanlegt er, er einstaklingurinn. Við abstraktionina og 
determinationina myndast þannig upp- og niðurstígandi röð 
af hugtökum, þar sem hvert hugtak er tegundarhugtak með 
tilliti til hugtaksins næst fyrir ofan, en flokkshugtak með til- 
liti til hugtaksins næst fyrir neðan; þannig er spend/r teg- 
undarhugtak í tilliti til hryggd/r, en flokkshugtak í tilliti 
til ránd/r; því ofar sem eitthvert hugtak er í hugmyndaröð- 
inni, því minna er innihald þess, en því raeira umtakið. 

13. gr. Til þess að veita fulla þekkingu á hugtaki þarf 
innihald þess að framsetjast svo, að það verði skírt og ljóst, 
og ennfremur verður umtak þess að takast skipulega fram 
og 8vo að engu sje sleppt; hið fyrra er tilgangurinn við 
definitionina (hugtaksákvörðunina), hið síðara við divisionina 
(hugtakssundurliðunina). 

14. gr. Definitionin er sú framsetning á innihaldi hug- 
taks, að það verði sktrt og Ijóst, en þá köllum vjer hugtak 
skírt, er það, sem heyrir til umtaks þess, verður nákvæm- 
lega greint frá því, sem liggur í umtaki annara hugtaka; 
Ijóst köllum vjer hugtak, þegar einkennin, er mynda inni- 
hald þess, eru hvert fyrir sig skír; þannig er hugtakið kvað- 
rat skírt, þegar vjer getum nákvæmlega greint það frá rjett- 



Digitized 



byGoogle 



hyrningi, rombus og romboida og ennfremur frá öllu, sem 
ekki er parallelogram, en ljóst er hugtakið kvaðrat, þegar 
vjer höfum skíra hugmynd um parallelogram og jöfnuð hliða 
og horna í því. 

15. gr. Einkenni hugtaks eru sumpart generisk, sum- 
part specifisk. Generisk eru þau einkenni, er hugtakið hef- 
nr sameiginleg með öðrum coordineruðum hugtökum, og sem 
tilsamanð mynda flokkshugtakið, er það heyrir undir; speci- 
fish eru þau einkenni, er greina hugtakið bæði frá hærrí og 
samhliða hugtökum og sem til samans eru tegundarmismun- 
urinn. Svo framsetning definitionarinnar sje skipuleg, þá 
eru optast fyrst tilgreind hin generisku einkenni ogþvínæst 
hin specifisku, og til þess að framsetja definitionina með sem 
fœstum orðum, þá er venjulegt að taka hin generisku ein- 
kenni fram, með því að tilnefna nœstu flokkshugmynd fyrir 
ofan (genus proximum) og tilgreina svo tegundarmismuninn, 
t. d. parallelogram er ferhyrningur, sem hefir mótliggjandi 
hliðar parallelar; með orðinu ferhyrningnr eru tekin fram 
hin generisku einkenni hugtaksins parallelogram, en það að 
hafa mótliggjandi hliðar parallelar er tegundarmismunurinn, 
er greinir parallelogram frá öðrum tegundum ferhyrninga. 

16. gr. Við definitionina láta menn sjer einkum annt 
um, að gjöra hugtakíð skírt; aptur verða menn jafnaðarlega 
að sœtta sig við, að definitionin gjörir hugtakið eigi fyllilega 
ljóst; þessu veldur sumpart það, að við definitionina þarf, að 
hafa orð og hugmyndir, sem eigi eru fyllilega skírar, svo að 
ef vel skyldi vera þyrfti að definera þœr, og það gœti geng- 
ið koll af kolli, þangað til komið vœri að ákvörðunum, sem 
eigi verða beinlínis defineraðar t. d. litur; sumpart veldur 
þessu það, að f jöldi allra einkennanna er svo mikill, að sjaldn- 
ast er hœgt að tilgreina þau öll, og þótt það væri auðið, þá 
væri það aðeins til að trufla hugsunina; það eru heldur eigi 
nema sum af einkennunum, sem hafa þarf fyrir augum í 
hvert sinn. Eins og áður er getið (11. gr.) getur hugtak 
heimfærzt undir sínu sinni hvern flokk; við það geta komið 



Digitized 



byGoogle 



fram margvíslegar definitionir; hver definitionin bezt á við í 
hvert sinn, eða meðöðrum orðnm, hver einkennin þarf aðtil- 
greina í hvert sinn, fer eptir atvikum og er hinni formellix 
logik óviðkomandi. 

17. gr. Ef hugtak nokkurt er áður til og það er defi- 
nerað, samkvœmt því sem almennt er skilið við það, þá er 
kallað að definitionin sje analytisk; en þegar nytt hugtak er 
myndað og ákvarðað með definitioninni, þá er kallaS að de- 
finitionin sje synthetisk; þetta getur átt sjer stað, þegar 
maður byr til nytt orð yfir nytt hugtak eða leggur aðra þýð- 
ing í orð, en áður hefir verið gjört. 

18. gr. Menn geta gjört meir eða minna grein fyrir, 
hvað sje innihald hugtaks á annan veg en með definition, t. 
d. með því að tilgreina yms einkenni hugtaksins (lýsin , de- 
scriptio), með því að ákvarða svo nákvæmlega hvað hugtakið 
eigi er, að af því megi ráða, hvað það er (distinctio); með 
því að tilfæra tegundarhugtók, er undir hið umrædda hugtak 
heyra (iilustratio). Lysing getur að löguninni til verið svo 
lík definition, að eigi sje unnt að greina milli þess, ef mein- 
ingin ber það eigi með sjer; tunglið er hnöttur, tem gengur 
kringum jörðina, er skír definition, en tunglið er hnöttur, 
sem fær birtu sína frásólinni, er að eins ]/sing, og með því 
er það eigi greint frá mörgum öðrum hnöttum. Það eru 
mörg hugtök, sem eigi verða beinlínis defineruð t. d. öll þau, 
sem að eins hafa eitt einkenni, og þá er mikilsvert að geta á 
annan hátt ákvarðað þau, þó sú ákvörðun verði optast ófull- 
komin. 

19. gr. Kröfur þær, er góð definition þarf að fullnægja, 
eru einkum þessar: 

1.) Definitionin má hvorki vera of víð nje of þröng; of 
við er hún, ef hún á við nokkuð sem eigi felst í umtaki 
þess, sem definerað er, t. d. kvaðrat er ferhyrningur með 
öllum hliðum jafnlöngum; of þröng er definitionin, ef hún 
eigi getur átt við nokkuð, sem felst í umtaki þess, sem de- 



Digitized 



byGoogle 



finerað, er t. d. þríhyrningur er flötur, er takmarkast af þrem- 
ur jafnstórum, beinum línum. 

2.) í defmitioninni má eigi hafa aðrar ákvarðanir en 
þœr, sem óháðar eru því, sem definera á; hún má því eigi 
vera tautologisk (idem per idem definire); þetta á sjer stað 
þegar menn, ef til vill á huldu, definera með því, sem defin- 
erast á, t. d. lífskrapturinn er sá kraptur, er 1/sir sjer í lífs- 
verkununum; heldur eigi má definitionin ganga i hring (cir- 
culus in definiendo) sem kallað er; þetta á sjer stað, þegar 
hugtak er definerað með öðru hugtaki, það hugtak meðhinu 
þriðja o. s. frv., en hið síðasta hugtak verður eigi definerað 
nema með hinu fyrsta hugtaki t. d. stœrð er það, sem getur 
vaxið og minnkað; vöxtur og minnkun eru hugtök, sem háð 
eru hugtakinu stœrð og verða eigi defineruð án þess. 

3). í definitioninni á að forðast að tilgreina önnur ein- 
kenni en þau, sem nauðsynleg eru, til að gjöra hugtakiðsvo 
ljóst, sem þörf er á; þar skal því eigi tilgreinaþau einkenni 
(essentialia consecutiva), sem leiða af öðrum einkennum, sem 
tilgreind eru (essentialia constitutiva) t. d. þríhyrningur er 
flötur, takmarkaður af þremur beinum línum, er innskrifaður 
verður í hring. Að vísu er það einkenni við hvern þríhyrn- 
ing, að hann verður innskrifaður í hring; en þetta einkenni 
leiðir af því, að hann er f lötur,* takmarkaður af þremur bein- 
um línum, og þarf því eigi að tilgreinast jafnframt því, ef 
engin sjerstök ástæða er til þess, en að tilgreina fleira en 
þörf er á getur orðið til truflunar. 

4) Ðefinitionin á positivt að tilgreina, hvað hugmyndin 
er, ef það er mógulegt, en það útilokar þó eigi orðatiltœki 
með neitandi lögun. Spendyr er dyr, sem eigi verpir eggjum, 
vœri óhafandi definition. 

5) Ðefinition á að framsetjast með berum og ákveðnum 
orðum; myrk og líkingarfull orðatiltæki eiga þar eigi heima, 
því þau eru of óákveðin, þótt þau kunni að fela í sjer þýð- 
ingarmikil sannindi, t. d. ríkið er maðurinn í stórum stíl. 

Þess verður ennfremur að gæta, að blanda eigi definit- 



Digitized 



byGoogle 



10 

ion á hugtaki saman við upptalning á tegundum þess, t. d. 
plánetur eru Merkúr, Venus, jörðin, Mars o. s. frv. 

20. gr. Hugtakssundurliðunin er skipuleg og fullkomin 
framsetning á umtaki hugtaks; með henni eru tekin fram 
þau tegundarhugtök, er heyra undir eitt flokkshugtak. Fyrir 
sundurliðunargrundvóll (fundamentum divisionis) verður að 
hafa eitthvert einkenni, sem ekki er eins fyrir allt umtak 
hugtaksins, sem sundurliðast á; þannig má skipta hestum í 
einum hóp eptir lit, ef þeir hafa ekki allir sama lit, eða í 
tamda besta og ótamda, ef þeir hafa eigi allir einkennið 
»taminn« eða þá vantar það eigi alla. Hið sundurliðaða hug- 
tak er nefnt divisum, liðirnir sem framkoma membra divisio- 
n *h og geta þeir verið tveir eða fleiri, jafnvel óendanlega 
margir; hugtakið marghyrningur felur þannig í sjer þríhyrn- 
inga, ferhyrninga, fimmhyrninga o. s. frv. 

21. gr. Með því að taka má sitt einkenni í hvert sinn 
fyrir sundurliðunargrundvöll, þá má sundurliða samahugtak- 
ið á ymsan hátt; við það koma fram samhliða sundurliðanir 
(codivmonir); ef einstakir liðir eru aptur sundurliðaðir þá 
koma fram subdivisionir. Klas$ification heitir það, þegar 
sundurliðað er, fyrst eptir einum sundurliðunargruudvelli, og 
svo er hver liður aptur sundurliðaður eptir öðrum sundurlið- 
unargrundvelli, en sem þá er. sá sami fyrir alla liðina, t. d. 
ef mannf jöldanum á fslandi er skipt eptir lögsagnarumdæm- 
um, og svo mannfjóldanum í hverju lögsagnarumdœmi eptir 
kynferði. 

22. gr. Kröfur þœr, er góð sundurliðun þarf að full- 
nægja eru einkum þessar: 

1) Sundurliðunin þarf að vera fullkomin, svo að umtök 
allra liðanna samanlögð falli saman við umtak hins sundur- 
liðaða hugtaks. Það má því hvorki vera neinum lið ofaukið 
nje neinn liður ótalinn. 

2) Sundurliðunin þarf að vera skipuleg, þannig að nœst 
á eptir hverjum lið komi sá liður er honum stendur nœst 
(divisio fiat per membra proximá); það verður og að varast 



Digitized 



byGoogle 



11 

að telja jafnhliða einni tegund undirliði tegundar, er henni 
stendur jafnhliða. 

3) Sundurliðunin á sundurliðunargrundvellinum verður 
að vera svo ákveðin, að liðirnir fullkomlega útiloki hver ann- 
an og ekkert, sem er í einum lið, gœti og verið í öðrum. 

4) Einum sundurliðunargrundvelli má eigi blanda sam- 
an við annan. 

2. kafli. 
Um dómana. 

23. gr. Dómur (í logisku tilliti) er ákveðið samband 
tveggja hugtaka eða neitun þess. Þegar dómurinn er ná- 
kvœmlega framsettur, þá eru í honum þrjú atriði: 

1. Subjekt, þ. e. það hugtak, sem nokkuð er sagt 
um, eða með óðrum orðum, sem annað hugtak er tengt við. 

2. Prœdikat, þ. e. það hugtak, sem tengt er við sub- 
jektið. 

3. Ropúla, þ. e. samtengingarbandið milli subjektsins 
og prœdikatsins. Subjektið og prædikatið eru nefnd termini 
dómsins. Fyrir kopúlu er haft orðið: »er«* en það er og 
mjög vanalegt að fela hana í beygingarmynd prædikatsins, 
t. d. hesturinn hleypur; þar er subjektið hesturinn, prædikat- 
ið að hlaupa, en kopúlan felst í beygingarmynd prædikats- 
ins. Kæmi kopúlan sjerstakiega fram, mundi þetta vera: 
hesturinn er hlaupandi. 

24. gr. Stundum kemur subjektið eigi fram, sem á- 
kveðið hugtak, t. d.: Það er kalt, eða: Það rignir. Þeir dóm- 
ar, þar sem subjektið er þannig óákveðið, eru nefndir pet- 
ískir dómar. Kryptisk setning heitir sá dómur, þarsemsub- 
jekt, prædikat og kopúla eru öll fólgin í einu orði, t. d. lat- 



*) Samkvœmt 6, gr. ltttnr kopdlan óákveðið, hvort það sem 
subjektið á við, er til i reyndinni eða eigi. 



Digitized 



byGoogle 



12 

neska orðið: video. í upphrópuuum, t. d. regn! pósturinn ! 
kemur fram efni í dóma, er hugsunin hefir enn eigi haft 
tíma til að gefa ikveðna mynd; maður lœtur með þessu í 
ljósi hugmynd, er fremst er í huga hans og sem maður œtl- 
ar að hafa sem ákvörðun um eitthvað, eða segja einhverja 
ákvörðun um;smábórn láta opt þannig í ljósi hugsanir sínar 
með einstökum orðum, af því að þau eigi geta komið þeim í 
ákveðna mynd. Að því leyti sem hjer getur verið um dóm 
að ræða, eru þeir nefndir enþymematiskir dómar, af því að 
svo er skoðað, að samband hugtakanna sje þar év {h>u,cí>. 

25. gr. Yiðvíkjandi kopúlunni: »er« hafa verið mismun- 
andi skoðanir; þegar vjer segjum: 2 og 3 eru 5 þá er mein- 
ingin raeð »eru«, »eru sama sem«, en þessi þýðing getur 
eigi verið í því, er vjer segjum: vatnið er kalt, eða: vatnið 
er lögur, því hugtökin: »kaldur« og »lögur«, eru alls eigi 
sama sem hugtakið: »vatn«. Aristóteles, er grundvallaði hina 
formellu logik, lagði þá þyðingu í slíka dóma, að með þeim 
vœri sagt, að vatnið heyrði undir flokkinn hið kalda og f lokk- 
inn lögur. Hjer var þannig um subsumption að ræða og á 
henni byggði Aristóteles reglur sínar fyrir breytingu á sam- 
böndum hugtakanna í rökleiðslunum. Til grundvallar fyrir 
þessu mun hafa legið sú skoðun, er Plató hafði haldið fram 
og Aristóteles á sinn hátt, að hin almennu hugtök manna 
hefðu útaf fyrir sig gildi í ósynilegum heimi, að þau vœru á ó- 
s/nilegan hátt það verulega í hlutunum. A miðöldunum 
urðu um það efni miklar deilur milli realistanna og nomin- 
alistanna, en svo mikilsverð sem þeim þótti hvorum tveggju 
hin formella logik, hugkvæmdist þeim þó eigi, að skoða sam- 
band subjekts og prædikats í dóminum öðruvísi en Aristó- 
teles hafði gert. Það var fyrst Leibnitz (t 1716), er benti 
á, að þetta mætti skoða á annan hátt og að hafa mætti aðra 
aðferð við rökleiðslurnar en áður hafði verið gjört, en hann 
ljet við það lenda. Reglur þær, er Aristóteles hafði sett, 
hafa þannig eins og logik hans yfir höfuð, haldið sjer að 
mestu leyti óbreyttar fram á vora daga. En undir miðbik 



Digitized 



byGoogle 



18 

þessarar aldar, tók Stuart Mill logikina í yf irgripsmeiri merk- 
ing að ymsuleyti til nákvæmari rannsóknar, en gjört hafði 
verið frá dögum Aristótelesar. Og þótt hann gœfi hinni for- 
mellu logik ekki verulegan gaum, þá vakti hann svo mjóg 
athygli manna á þýðingu logikurinnar yfir höfuð, að þaðgaf 
tilefni til frekari rannsókna, meðal annars að því er hina 
formellu logik snerti, og á vorum dögum hafa tveir enskir 
menn, Boole og Jevons, hvor á sinn hátt tekið það upp er 
Leibnitz hafði bent á, að leggja ídentitet til grundvallar í 
staðinn fyrir subsumption. Ðómunum er þá þegar í upp- 
hafi gefin sú lögun, að kopúlan geti eins og í mathematisk- 
um líkingum þ/tt: »er sama sem«. Til þess að þessu verði 
viðkomið, þarf opt að framsetja dómana á þann hátt, er fjær 
liggur lögun þeirra í daglegu tali heldur en eptir hinni eldri 
aðferð, en á hinn bóginn bendir framsetning þessara ensku 
manna ljósar á grundvóllinn fyrir samböndum hugtakanna, 
og breytingarnar á samböndum þessum í rökleiðslunum fara 
eptir miklu einfaldari regluin heldur en nauðsynlegt var ept- 
ir framsetningu Aristótelesar. Hin nyrri framsétning er því 
víða farin að ryðja sjer til rúms. 

26. gr. Þegar byggt er á subsumptióninni eða dómur- 
inn er skilinn svo, að subjektshugtakið heyri undir prædikats- 
hugtakið, sem tegund undir flokk, þá leiðir það af sjálfu 
sjer, að ávallt má gjöra ráð fyrir, að prædikatshugtakið B 
hafi stærra umtak en subjektshugtakið A; form dómsins 
verður þá: AB, en það getur þá eigi komið fram, hvort 
svo er eða ekki, eða hvað mikið meira umtak prædikatshug- 
taksins er, og dómurinn verður þannig að nokkru leyti óá- 
kveðinn. I dóminum: »tunglið er hnöttur, er tilbeyrir sól- 
kerfinu«, erprædikatið miklu umfangsmeira en subjektið, en 
í dóminum: »tunglið er hnöttur, er gengur kringum jörð- 
ina«, er prædikatið eigi umfangsmeira en subjektið. í dóm- 
um þessum er þannig ólíkt varið sambandi prædikatsins og 
subjektsins, en með því að skilja »er« um »að heyra undir«, 
þá er eigi ástæða til að laga dómana svo, að munur þessi 



Digitized 



byGoogle 



14 

(munurinn á partiellu og absolutu ídentíteti) geti komið 
fram. Af þessu leiöir að menn eigi geta vitað, að hve miklu 
leyti nokkuð á við prædikatið sem á við subjektið, nje held- 
ur hvort nokkuð á heima um subjektið, sem að meiru eða 
minna leiti á heima um prædíkatið, og það er því ávallt 
efa undirorpið, hvort skipta má á um subjektið og prædikat- 
ið. Þessi óvissa hverfur við að koma dóminum í þá mynd, 
að kopúlan þyði »er sama sem«, því þá gildir allt um prœ- 
dikatið sem gildir um subjektið og allt um subjektið, sem 
gildir um prœdikatið. Þetta má gjöra með því, að tilgreina 
með berum orðum, að umtak subjektsins sje sama sem allt 
umtak prædikatsins eða sama sem að eins partur af því. 
Yfir höfuð að tala er þó hentugra að fara eptir innihaldi 
hugtakanna og prædikatinu er þá gefin sú lögun, aðþaðlysi 
sjer, að það er nákvæmari ákvörðun á innihaldi subjektsins, 
að prædikatið er atriði við sjáift subjektið, sem sjerstaklega er 
beint athygli að; að sú er einnig hin d/pri þyðing dómsins 
lysir sjer og í því, að þegar vjer t. d. segjum: »Vatnið er 
kalt«, þá eigum vjer ekki við að vatnið sje eitthvað kalt, 
heldur að það sje kalt vatn; með því að segja: »hesturinn 
er d/r«, þá er eigi átt við að hesturinn sje eitthvert dyr, 
heldur að hann er hestur með þeirri frekari ákvörðun að 
hann er d/r. Form fyrir dóminum, skildum á þennan hátt, 
verður þá: A=AB. A er subjektið, B er prædikatið, sem á- 
kvarðar það; subjektið A er sama sem subjektið A með præ- 
dikatinu B. Þegar pra^dikatið er lýsingarorð, sem lagar sig í 
tölu og kyni eptir subjektinu, þá er með því bent til þess, 
að subjektið sje undirskilið í prædikatinu, t. d. »maðurinn er 
dauðlegur« nefnilega dauðlegur maður; »stúlkurnar eru Mðar« 
nfl. fríðar stúlkur. Það er einmitt það, að álíta má subjekt- 
ið undirskilið við prœdikatið, er gefur dóminum hið logiska 
gildi sitt. Yfir höfuð eru þó tungumálin svo löguð, að sub- 
jektið kemur eigi fram í prædikatinu, en álíta má, að þetta 
komi sumpart til af því, að dómurinn misskilst eigi fyrir 
það, en sjer í lagi mun því valda það, að meðvitundin þarf 



Digitized 



byGoogle 



15 

að snúa athygli sínu að hinu nyja i prœdikatinu, og það 
yrði til að dreifa athyglinu að nefna þá subjektið um leið; 
fyrir því hafa menri forðast það. 

27. gr. Samkvœmt því, sem nú hefur sagt verið, þá er 
subjektið sama sem prædikatið í sinni fullkomnustu mynd; 
þau eru að eins tvö tákn eins og hins sama. En þótt sub- 
jektið A falli saman við hið fullkomna prædikat AB, þá 
getur verið að AB, eða með óðrum orðum A, sje að eins part- 
ur af umtaki hugtaksins B. Þegar svo á stendur, þá er 
kallað, að ræða sje um partielt ídentitet. En þegar svo 
stendur á að subjektið A fellur alveg saman við prædikats- 
hugtakið B, þá er kallað, að ræða sje um fuUkomið eða 
absolut identítet, og má þá framsetja það þannig: A=B, 
t. d. Árið 1874 (A) er sama sem þjóðhátíðarárið (B). Sem 
frekari dæmi má nefna þetta: Hinar skynsemi gæddu jarð- 
nesku verur eru menn. — Ingólfur Arnarson er sá, sem 
fyrstur byggði ísland. — Hringur er lína, er allstaðar ligg- 
ur jafnlangt frá sama punkti. — aa — a*. I öllum þessum 
dæmum eru subjekíið og prædikatið að eins tvö nöfn á einu 
og hinu sama, þótt þetta sama hugtak sje kennt sínu sinni 
við hvað, eða sitt atriði innihalds þess tekið sjerstaklega fram 
í hvert sinn. 

Ath. Venjulega er að vísu kveðið svo að orði, að sub- 
jektið og prædikatið í dómi, er tekur fram fullkomið ídenti- 
tet, sjeu ídentisk hugtök; en þess verður þó að gæta, að 
hjer er eigi að ræða um hugmyndir um tvennt, heldur að 
eins um eitt. Það er hið sama hugtak, sem táknað er á 
tvennan hátt, nefnt tveimur nöfnum. Ef vjer segjum: hydro- 
gen er það efni, sem hefur minnsta atomþyngd, þá er með 
því sagt, að það, sem vjer nefnum: hydrogen, er sama sem 
það, sem vjer nefnum: það efni, sem hefur minnsta atom- 
þyngd. 

28. gr. Það er opt, að prædikatið á eigi við subjektið, 
hvernig sem á stendur, heldur að eins þegar svo stendur á, 
sem til er tekið eða ráð er fyrir gjört, t. d. vatnið er lögur; 



Digitized 



byGoogle 



16 

þessi dómur er yfir hófuð eigi gildur nema vatnið sje milli 
suðuhita og klakamarks. Þessi takmörkun á gildi dómanna 
þarf því að koma fram, og þegar hún er tekin til greina, 
getur ídentitetið verið annaðhvort partielt eða absolut. Form- 
ið fyrir slíkum dómum er: AC=ABC eða AC=BC, og með 
því er þá synt, að á sviðinu C eða undir skilyrðunum C gild- 
ir dómurinn A=AB eða A=B. Þetta heitir takmarkaó 
(partielt eða absolut) ídentitet og við nákvæmlega logiska í- 
hugun er mjög aðgæzluvert að gleyma því eigi; við þessu er 
því hættara, sem vjer í hversdagslifinn erum vanir að sleppa, 
að tilgreina þau takmarkandi skilyrði fyrir gildi dómsins, sem 
venjulega eru fyrir hendi eða sjálfsögð þykja; járnið er fast- 
ur líkami; þetta gildir eigi í miklum hita. Snæfellsjökull er 
sjaanlegur frá Reykjavík; þetta gildir eigi nema bjart veður 
sje. Borðið í lyptingunni hreifist eigi; þetta gildir að eins í 
tilliti til skipsins. Hjá því verður varla komizt, að undir 
skilja við dómana yms skilyrði, sem gildi þeirra er bundið 
við, en nauðsynlegt er að taka með berum orðum fram þau skil- 
yrði, sem eigi er gjörandi ráð fyrir, að oðrum hugkvæmist 
Þegar menn vilja byggja eitthvað á reynslunni þá er þess a<5 
gæta, að það sem hún synir, sýnir hún áyalltundir sjerstök- 
um ástæðum og því að eins verður þá á henni byggt, að þær 
sjeu teknar til greina svo sem þörf er á. 

29. gr. Samkvæmt því, sem nú hefur verið tekið fram, 
má skipta dómunum eptir lögun sinni þannig: 

1. Dómar með ótakmörkuðu ídentiteti, þar sem dóm- 
urinn gildir skilyrðislaust, hvernig sem á stendur. Þeir taka 
annaðhvort fram: 

a, absolut ídentitet; þar er subjektið eitt og hið sama 
sem prædikatið; innihald þeirra og umtak fellur saman. A=B- 

eða 

b, partielt ídentitet; þar er subjektið sama sem prædi- 
katið í sjerstöku sambandi; umtak subjektsins er sama sem 
partur af umtaki prædikatsins og innihald prædikatsins sama 
sem partur af innihaldi subjektsins. A=AB. 



Digitized 



byGoogle 



17 

2. Dómar með takmörkuðu ídentiteti; þar gildir dóm- 
urinn að eins undir sjerstökum skilyrðum, í sjerstöku sam- 
bandi; innan þeirra takmarka taka þeir annaðhvort fram: 

a, absolut ídentitet. AC=BC. eða 

b, partielt ídentitet. AC=ARC. 

í hverjum dómi er subjektið að einhverju leyti eitt og 
hið sama sem prædikatið og það er einmitt það, sem gefur 
honum gildi sitt. Subsumptionin felur í sjer partielt ídenti- 
tet og fyrir þá skuld gat Aristoteles á henni byggt rjettar 
logiskar reglur, þó að hann liti eigi á gildi þeirra frá þeirri 
hlið. 

30. gr. Þegar ídentitetið er lagt til grundvallar fyrir 
skyringu rökleiðslanna, þá er eigi beinlínis nauðsynlegt að 
líta á aðra skipting dómanna en þá sem nú var nefnd; samt 
sem áður hefur það verulega þyðingu að þekkja nokkrar af 
skiptingum þessum. Meðal þeirra er skipting dómanna í 
analytiska og synthetiska dóma. Hvernig menn hafa ákveð- 
ið flokkaskipun þessa, er að vísu mjög mismunandi og svo 
má jafnvel álíta, að í hverjum dómi sje bœði anatysis (út 
lausn, og 8ynthesis (samansetning); þegar maður framsetur 
dóm eða viðurkennir dóm gildan, þá verður maður í með- 
vitund sinni að hafa viðurkennt prœdikatið sem atriði í 
subjektshugtakinu, og að því leyti má skoða svo sem prœ- 
dikatið sje með dóminum leyst út úr sambandi sínu við önn- 
ur atriði subjektsins, t. d. ef jeg segi: vatnið er lógur, þá er 
það >að vera lögur« eitt atriði í hugmynd minni um vatn 
ið; þetta atriði leysi jeg út úr heild subjektshugtaksins, tek 
það með dóminum sjerstaklega fram og beini með því at- 
hyglinu að því; sama er að segja um dóminn; rúðan er brost- 
in; það »að vera brostin^, er atriði í hugmynd minni um 
rúðuna eins og hún nú er, og um það ber dómurinn vitni; 
eða dómurinn: jörðin er hnattmynduð; þegar jeg viðurkenni 
þann dóm, þá verð jeg að skoða það »að vera hnattmynd- 
uð« sem atriði við jörðina, sem í dóminum er leyst út úr 
sambandi sínu við önnur einkenni jaiðarinnar. 

2 



Digitized 



byGoogle 



18 

Á hinn bóginn má og skoða svo seni prædikatið sje 
með hverjum dómi sett saman við subjektið, því skilyrði 
fyrir að dómurinn myndist er það, að maður áður hafi præ- 
dikatið sem sjerstaka hugmynd, lausa við subjektshugtakið, 
hvort sem jeg hef lœrt hana af öðrum eða ef til vill mynd- 
að hana sjálfur; við það get jeg orðið fœr um að sjá prœdi- 
katshugtakið sem part af subjektshugtakinu; með dóminum 
leysi jeg þá eigi að eins þennan part út úr suhjektsheild- 
inni, heldur sameina jeg og með honum hugtök, er áður 
hafa verið sjerstök til í meðvitund minni. Skilyrði fyrir dóm- 
inum: roddin er angurblíð, er sumpart það, að angurblföan 
sje fólgin í hugmynd minni um röddina, sumpart að jeg fyr- 
irfram hafi haft sem sjerstakt hugtak hugtakið angurblíðu, 
sem jeg nú geti tengt við hugmyndina um röddina. 

31. gr. Hver dómur er þannig í eðli sínu bœði ana- 
lytiskur og synthetiskur, en mikill raunur getur verið á, 
hvers fremur gœtir í hverjum dómi fyrir sig. Venjulega 
kalla menn þó analytiska þá dóma, þar sem eigi er annað 
tekið fram um subjektið, en það sem áður hefur staðið oss 
fyrir hugskotssjónum með hugmynd vorri um það, t. d. 
hringurinn er kringlóttur, hesturinn er ferfœttur eða hestur- 
inn er dyr. Synthetiskir eru aptur jafnaðarlega nefndir þeir 
dómar, þar sem prædikatið tekur fram eitthvert það einkenni 
subjektsins, er eigi hefur staðið beint fyrir raeðvitundinni, um 
leið og það var hugsað. Dómar þessir geta verið tilorðnir á 
tvennan hátt: 1. við það að hugsunin ber subjektshugtakið 
saman við önnur hugtök og gœtir þess, hvernig varið er sam- 
bandi þess við þau; þannig getur maður haft skíra hug- 
mynd um þríhyrning og þó fyrst við síðari athugun koraizt 
að því að hann verður ætíð innritaður í hring, jafnvel þótt 
það, er hjer kemur fram hafi þegar legið í hinum upphaflegu 
hugtökum um þríhyrninginn og hringinn; hver unglingur 
veit hvað tala er, en þó miðar mestöll tölvísin að því, að 
gjöra hugtak þetta ljósara en áður, með því að leiða fram 
ný einkenni þess. 2. geta hinir synthetisku dómar orðið til 



Digitized 



byGoogle 



19 

við frekari reynslu sjálfra vor eða upplysingar frá öðrum — 
á því er þá byggt, að hugtökin sjeu um nokkuð tilverandi; 
jeg get hafa haft glögga hugmynd um hestinn minn, en 
þá bætist við hana, er jeg sje að hann er haltur eða heyri 
þa& af öðrum. Svo ákvéðið og glöggt sem mönnum hafði 
lengi verið hugtakið vatn, þá var það einkenni n/tt á 
nœstliðinni öld, að það varð leyst sundur í súrefni og vatns- 
efni; en eptir að einkenni þettavar orðið kunnugt, var því 
gefin sú þ/ðing, að annað er eigi kallað hreint vatn en sam- 
band þessara efna í ákveðnu hlutfalli. 

Yið hina analytisku dóma er athyglinu beint að því at- 
riði subjektshugtaksins, sem sjerstaklega þarf að hafa hug- 
fast, en við hina synthetisku dóma ákvarðast og einkenn- 
ast hugtökin betur og betur og hin tvennskonar myndun 
þeirra bendir á tvœr leiðir til vaxandi þekkingar, er mann- 
legri hugsun standa ávallt opnar; á hinn bóginn geta dóm- 
ainir enga glögga þ/ðingu haft, nema hugtökin, erþarkoma 
fram, sjeu áður ákvörðuð ogeinkennd, svo að vjer vitum, 
hvað meint er með þeim. Hugtökin og dómarnir verka þann- 
ig. hvort á annað og gjöra hvort annað hvað af hverju skír- 
ara og ljósara. 

32. gr. Dómunum eru ennfremur skipt í aprioriska og 
empiriska dóma;* aprioriskir eru þeir dómar, er vjer getum 
myndað af þeim ákvörðunum, er liggja í hugtókum þeim, er 
vjer hófum; aprioriskir eru því allir hinir analytisku dómar; 
ennfremur allir þeir synthetisku dómar, er myndast við að 
rannsaka samband eins hugtaks við Önnur hugtök, er vjer 
höfum; prœdikatið er þá consecutivt einkenni, er leiðir af 
þeim constitutivu einkennum, er hugtakið áður hafði hjá oss. 
Þannig er dómurinn: topphorn eru jafnstór, aprioriskur dóm- 



*) Þess var aður getið, að það er nokkuð á reiki, hvað skilið 
er við analytiska og synthetiska dóma; hjá Kant fjelln þeir hvor- 
ir fyrir sig hjer nm bil saman við það, sem hjer ern nefndir ap- 
rioriskir og empiriskir dómar. 



Digitized 



byGoogle 



20 

ur, því það einkenni topphornanna, að þau eru jafnstor, má 
með fullri vissu leiðá út af einkennum þeim, er hugtokin: 
beinar línur, horn og topphorn hafa. Empvriskir eru aptur 
þeir dómar nefndir, þar eem prædikatið með engu móti verð- 
nr leitt út^tf subjektshugtakinu eins og það áður er ákveð- 
ið, t. d. póstskipið er komið; »að vera komið« er einkenni, 
sem eigi verður fyrirfram leitt út af hugtakinu um póstskip- 
ið, en ef dómurinn er tekinn gildur, þá bætist nú þetta ein- 
kenni við innihald hugtaksins, svo að það verður að nokkru 
lejti annað en það áður var, og má þá af því léiða ákvarð- 
anir, er eigi var auðið áður, t. d. postskipið er eigi nú er- 
lendis; líkt er að segja um dóminn: í loptlausu rúmi falla 
allir hlutir á sama stað jafnfljótt. Dómar þessir erunefndir 
empiriskir, af því að það er sjer í lagi empirían, reynslan, 
sem tilefni gefur til þess, að þeir koma fram og eru viður- 
kenndir gildir; það er þá undirskilið að hugtökin sjeu um 
nokkuð, sem til er, og að þau eigi að breytast eptir því sem 
það, sem þau eru um, lysir n/jum einkennum. 

33. gr. A hinum aprioriska dómi og empiriska dómi er 
að ymsu leyti verulegur munur. Hinn aprioriski dómurget- 
ur verið öldungis viss, því til þess þarf eigi annað en að 
subjektshugtakið sje svo ákveðið, að prædikatið sje í því fólg- 
ið eða verði eptir rjettum hugsunarreglum leitt út af þvl,en 
á hinn bóginn liggur milli hluta, hvort subjektshugtak það, 
sem þannig er ákveðið, samsvarar nokkru tilverandi eða eigi. 
Hinn empiriski dómur, þar sem undirskilið er að það sjetil, 
sem subjektið er um, getur aptur aldrei á sama hátt verið 
viss; hann styðst við reynsluna, en bæði ófullkomleikur skiln- 
ingarvitanna og fleira leyfir efasemdum að komast að, um 
það hvað reynzt hafi; auk þess sýnir reynslan að eins ein- 
staka atburði, sem hafa átt sjer stað, og álitamál getui ver- 
ið, að hvað miklu leyti það gefur næga ástæðu fyrir dómi, 
er tekur fram almenn einkenni tilverandi hluta. Á hinn 
bóginn hefir hinn empiriski dómur yfirburði yfir hinn aprior- 
iska dóm, að því leyti sem hann tekur fram þekkingaratriði, er 



Digitized 



byGoogle 



21 

stendur beinlínis í sambandi við hið tilveranda, því að það 
er sú þekking, sem mesta þ/ðingu hefir fyrir oss. 1 sam- 
bandi við það, sem núhefur verið sagt, stendur það, aðsami 
dómurinn getur skoðast ýmist sem aprioriskur eða sem em- 
piriskur eptir því, hvað skilið er við subjektið, eptir 
þvíhvort subjektshugtakið er svo ákveðið, að það verður að 
hafa prædikatið i för með sjer eða eigi, t. d. allir líkamir 
hafa þyngd; þetta er aprioriskur dómur, ef 'hugtakið líkami 
er ákveðið svo, að það að hafa þyngd sje einn partur al 
innihaldi þess; en sje með líkama meint allt, sem mótstöðu 
gjörir móti hreyfingu í rúminu, þá verður nef ndur dómur em- 
piriskur, því þyngdin er þá eigi fólgin í innihaldi hugtaks- 
iu8 »líkamk nje verður leidd út af því. Setningin: efnið er 
eilíft, er empiriskur dómur, ef með »efnk er átt við nokkuð 
sem vjer verðum varir við með skilningarvitunum; fullkom- 
iu sönnun fyrir að hún sje gild yrði þá að styðjast við reynslu, 
sem nœði yfir óendanlegt rúm og óendanlega tíð. En það 
má einnig skoða setningu þessa sem aprioriskan dóm og þarf 
þá eigi langt að fara til að sanna hana, því að það liggur 
þá beint við, að hún er öldungis viss; þetta á sjer stað, ef 
með subjektshugtakinu »efni« er átt við samsafn óbreytilegra 
atooia, því þá liggur fólgin í óbreytilegleik atomanna hin 
eilífa viðvaran; annað mál er það, að setningin skilin áþennan 
hitt gefur enga upplysingu um nokkuð tilverandi, því það 
er osannað, að óbreytileg atom sjeu annað en hugarburður. 

34. gr. Einfcddur dómur hefur að eins eitt subjekt og 
eitt prœdikat; samsettur dómur er nefndur sá dómur, er felur 
í sjer fleiri en einn einfaldan dóm. Meðal hinna svo nefndu 
samsettu dóma má nefna: 

1. konjunktivan dóm; þar eru mörg prædiköt í einu 
lagi tengd við (eða neitað um) sama subjektið, t. d. klœðið 
er bœði (hvorki) vœnt, fallegt og (nje) ódyrt. 

2. induktivan (kopulativan) dóm; þar er eitt prœdikat 
tengt við (eða neitað um) mörg subjekt, t. d. bœði (hvorki) 
Jón, Páll og (nje) Pjetur eru dugnaðarmenn. 



Digitized 



byGoogle 



3. diviiivan dóm; þar er subjektið flokkshugtak og við 
það eru tengd sem prædiköt allar þœr tegundir, er heyra til 
umtaks þess, t. d. þríhyrningar eru sumpart (ymist) hvass- 
hyrndir, rjetthyrndir eða sljóhyrndir. Hinir divisivu dómar, 
standa í nánu sambandi við disjunktiva dóma þ. e. dóma, 
þar sem sagt er að af mörgum prædikötum, er hvert úti- 
loka annað, eigi eitthvert eitt við subjektið, t. d. þríhyrning- 
ar eru annaðhvort hvasshymdir, rjetthyrndir eða sljóhyrndir; 
þegar að er gætt, er þó vernlegur munur á hinum divisiva 
dómi og disjunktiva dómi. í divisiva dómnum er nfl. sub- 
jektshugtakið í heild sinni að umtakinu til sundurliðað í 
mÍ8munandi tegundir; þríhyrningar (yfir höfuð) eru sum- 
part hvaeshyrndir o. s. frv. í disjunktiva dómnum eru það 
einstaklingarnir, er undir subjektshugtakið heyra, sem umer 
að rœða; þríhyrningar (hver fyrir sig) eru annaðbvort hvass- 
hyrndir o. s. frv. Þegar subjektið er hugtak um nokkuð 
einstakt, þá má opt um það segja disjunktivan dóm, sem eigi 
verður breytt í divisivan dóm, t. d. Jón er annaðhvort sonur 
Páls eða Pjeturs. 

35. gr. Síðan á dógum Kantshefur almennt verið, að 
skipta dómunum niður í fernskonar tilliti, nfl. í tilliti til 
kvalitets, kvantitets, relationar og modalitets, og þótt ymis- 
legt megi að þeirri skiptingu finna, þá hefur hún samt að 
sumu leyti svo mikla þ/ðingu, að fram hjá henni má eigi ganga. 

26. gr. Eptir kvaliteti skiptast dómarnir í: 

1. játandi (affirmativa eða positiva) dóraa, t. d. fugl er 

ni 7gg d / r - 

2. neitandi (negativa) dóma, t. d. fugl er ekki fiskur. 

3. óéndanlega (limiterandi) dóma, t. d. fugl er ekki-fiskur. 
í hinum síðast nefndu dómum er prædikatið neitun 

prædikats eða alls sem ekki er tiltekið prædikat, sem þá 
getur verið óendanlega margt, en slíkt getur eigi verið neitt 
ákveðið hugtak; með dómum þessum getur eigi annað verið 
meint en hið sama, sem sagt er með tilsvarandi neitandi 



Digitized 



byGoogle 



28 

dómi, og því er eigi astæða til að telja þá sem sjerstakan 
flokk, þrátt fyrir hina játandi lögun. 

Hinn játandi dómur tekur fram, að prædikatið er part- 
ur af innihaldi subjektsins, en neitandi dómur tekur fram að 
það er ekki; ef merkið * er haft til að tákna »er ekki« þá 
er form hins neitandi dóms A * B. 

Hinn neitandi dómur kemur yfir höfuð eigi fram, nema 
því að eins að hinn tilsvarandi játandi dómur hafi áður kom- 
ið fram í meðvitundinni og verið tekinn til skoðunar að því 
leyti, hvort hann sje gildur eða eigi; sje hann þá dœmdur 
ógildur, þá er lyst yfir því með hinum neitandi dómi; hinn 
neitandi dóm er þannig að skoða sem ógildingardóm á hin- 
um tilsvarandi játandi dómi; með honum er lýst yfir því, að 
prædikatið er ekki neinn partur af innihaldi subjektsins, nje 
subjektið neinn partur af umtaki prædikatsins. 

Hinum neitandi dómi má gefa form játandi dóms; lát- 
um b tákna sjerhvað sem ekki er B og þá þyðir dómurinn 
A*B það að A er það A, sem jafnframt er b (A=Ab). 

37. gr. Þegar einn dómur beinlínis neitar því, sem ann- 
ar beinlínis játar, þá er kallað, að það sje kontradiktoriik 
mótsetning milli þeirra, t. d. Jón er stór, Jón er ekki stór. 
En þegar einn dómur tekur eitthvað fram, sem eigi getur 
samrýmzt Öðrum dómi, en segir jafnframt nokkuð meira, þá 
er kallað að það sje kontrasr mótsetning milli þeirra, t. d. 
Jón er stór, Jón er lítill, húsið er hvítt, húsið er svart, flöt- 
urinn er ferhyrndur, flöturinn er fimmhyrndur. Milli hinna 
disjunktu einkenna samanberandi hugtaka er kontrœr mót- 
setning. Af kontradiktoriskum dómum hlýtur ætfð annar að 
vera gildur, en hinn ógildiir; ef því affirmativi dómurinn er 
gildur, þá er negativi dómurinn ógildur, en ef affirmativi 
dómurinn er ógildur, þá er negativi dómurinn gildur; báðir 
geta þeir eigi verið gildir og heldur eigi báðir ógildir. Af 
tveimur eða fleiri kontrært mótsettum dómum getur eigi 
nema einn verið gildur og eru þá hinir ógildir, en þeir 
geta einnig verið allir ógildir. Viðvíkjandi hinni kontradikt- 



Digitized 



byGoogle 



94 

orisku mótsetningu er þaðaðgælzuvert,aðhún á sjerþví að eins 
stað að orðin í báðum dómunum sjeu höfð að öllu leyti í sömu 
þýfcing og með tilliti til hins sama. Punktur er flötur; punkt- 
ur er ekki flötur. Þessir dómar eru eigi kontradiktoriskar 
mótsetningar, ef með punktur á fyrri staðnum er átt við 
nokkuð synilegt,en ásíðari staðnum að eins við mathematiskan 
punkt. Jón er stór, Jón er ekki stór, eru eigi kontradiktoriskir 
dómar, ef með »stór« á fyrra staðnum er átt við stór eptir 
aldri, en á síðari staðnum við stór í samanburði við vöxt 
fullorðins manns. Ennfremur er þess að gceta, að neitun 
positivrar ákvörðunar felur eigi beinUnis í sjer neina n/ja 
positiva ákvörðún, en ef sú er meiningin, þá er mótsetning- 
in við hina positivu ákvörðun eigi kontradiktorisk; 
þó að því sje neitað um rámið, að það sje endanlegt, 
þá er eigi þar með sagt, að það sje oendanlegt, svo 
framarlega sem með orðinu »óendanlegt« er átt við nokkra 
positiva ákvörðun á rúminu. 

38. gr. Eptir kvantiUti skiptast dómarnir í: 
-- ■ 1. almenna (universala) dóma, þar sem prœdikatið gild- 
ir um sjerhvað, sem heyrirtil umtaki subjektsins, t. d. allir 
menn eru dauðlegir. 

2. $jet8taka (partikulœra) dóma; þar gildir prœdikatið 
að eins um það sem heyrir til nokkrum hluta af umtaki 
subjektsins, t. d. sumir konungar hafa verið spekingar. 

3. einttahlega (individuella) dóma; þar sem subjektið er 
að eins einn einstaklingur, t. d. Hekla er eldfjall. 

Við þetta er það að athuga, að síðastnefnda dóma má 
að því leyti telja til hinna almenuu dóma sem prædikatið 
gildir um allt, sem heyrir til umtaki subjektsins, þó að það 
sje eigi nema einn einstaklingur. Við sjerstöku dómana er 
það að athuga, að þeir verða eigi taldir sem sjerstök teg- 
und, nema það á einn eða annan hátt komi fram, að prædi- 
katið gildir annaðhvort að eins um sumt, sem heyrir til um- 
taki subjektsins, eða að minntta kosti um sumt af því (ea 
óvíst sje, að það gildi um þaðallt). Það er tilgangslaust að 



Digitized 



byGoogle 



25 

segja: sumír menn eru dauðlegir, þegar það er vitanlegt að 
þeir eru það allir; aptur á móti má segja: sumar (nfl. af 
eins sumar) plánetur hafa tungl; eða sumar (nfl. að minnsta 
kosti sumar) fastastjörnur hafa hreyfingu út af fyrir sig. 

Með því að líta bæði á kvantitet og kvalitet hafa menn 
skipt dómunum í fjóra flokka og táknað þá með bókstófuo- 
um a, e 9 t, o; flokkar þessir eru: 1. almennt játandi, a; 2. 
almennt neitandi, e; 3. sjerstaklega játandi i; 4. sjerstaklega 
neitandi, o. Bókstafimir eru teknir eptir hljöðstöfunum í 
affirmo (jeg játa) og nego (jeg neita). 

39. gr.Eptir relation skiptast dómarnir í: 

1. hategoritha dóma; þar er það sem dómurinn á við, 
tekið fram blátt áfram og skilyrðislaust, t. d. rósin er rauð, 
vatnið er kalt. 

2. hypothetiska dóma; þar er það, sem sagt er bundið 
skilyrði, sem tekið er fram með öðrum dómi, t. d. þegar 
gler er núið, þá kemur fram rafurmagn; þegar Jón dettur, 
þá meiðir hann sig. Hinn skilyrði bindandi dómur (gler er 
núið) heitir hypothesis, hinn skilyrði bundni dómur (rafur- 
magn kemur fram) thesis. 

3. diejunktiua dóma; þeír hafa áður verið nefndir í 34. 
gr. Svo má líta á, að í kinum hypothetiska dómi sjeu í 
staðinn fyrir subjekt og prædikat komnir tveir dómar, og er 
samband þeirra framsett sem samband milli ástæðu og af- 
leiðingar; en nú má skoða það sem einkenni við astæðuna, að 
hún hef ur afleiðinguna í för með sjer og því má framsetja hinn 
hypothetiska dóm sem dóm með partiellu ídentiteti, t. d. ef 
vjer köHum það að gler er núið A og það að rafurmagn 
kemur fram £, þá verður form hins fyrnefnda dóms A=AB; 
það að gler er núið er sema sem það, að gler er núið með 
þeirri frekari ákvórðun, að þá kemur fram rafurmagn. Opt 
má einnig skoða hypothetiskan dóm sem dóm með takmörk- 
uðu ídentiteti; köllum t. d. Jón A, þann sem dettur € og 
J>ann sem meiðir sig B, þá getur domurinn: þegar Jón dett- 
ur, þá meiðir hann sig, fengið formið AC?=ACB. Aptur á 



Digitized 



byGoogle 



2G 

móti má skoða hinn kategóriska dóm sem hypothetiskan, að 
því leyti sem prœdikatið verður að fylgja því subjekti, sem 
það er prædikat við, t. d. jafnhliða þrihyrningur hefur . jafn- 
'stór horn; í þessu liggur: þegar þríhyrningur er jafnhliðá, þá 
hefur hann jafnstór horn. í hinum kategoríska dómi er 
samband prædikatsins við subjektið skoðaðsem inhærents, en 
í hinum hypothetiska dómi sem dependents. 

40. gr. Eptir modaliteti skiptast dómarnir í: 

1. problematiska dóma; þar er samband (eða greining) 
subjektsins og prædikatsins að eins framsett sem mógulegt, 
t. d. áin er ef til vill fær; það getur verið að ísinn haldi. 

2. assertoriska dóma; þar er gildi dómsins sagt blátt á- 
fram, t. d. áin er fær; ísinn heldur. 

3. apodiktiska dóma; þar er samband (eða greining) sub- 
jekts og prædikats framsett sem nauðsynlegt, t. d. áin hlýt- 
ur að vera fær; það er ómögulegt annað en ísinn haldi. 

Við problematisku dómana er það athugavert, að þeir 
verða eigi taldir sjerstök tegund af dómum, nema því að 
eins, að það gagnstæða því sem í einum dómi er framsett 
sem mögulegt, geti einnig verið (nfl. eptir þeirri þekkingu, 
sem sá hefur, sem dóminn framsetur); það væri tilgangslaust 
að segja: áin er ef til vill fær, ef það er vitanlegt, að hún 
er fær. Hinn problematiski dómur tekur fram óvissu (sub- 
jektiva) þees, er framsetur hann, en stundum getur með líku 
orðalagi verið framsettur objektivur mogulegleiki, t. d. vatn 
getur frosið, í þessum dómi er ekkert problematiskt; þar er 
tekinn fram eiginlegleiki, er vatnið hefur, og sem með vissu 
kemur fram við ákveðin skilyrði. Á hinum assertorisku og 
apodiktisku dómum er í logisku tilliti enginn munur; þegar 
það er sagt sem sannleikur: áin er fær, þá liggur í því að 
svo hljóti að vera. £f hinn assertoriski dómur á annaS borð 
er gildur, þá hlýtur prædikatið að heimfærast upp á sub- 
jektið (eða greinast frá því). Það sem átt er við með grein- 
armun þessum, er sumpart munurinn á aprioriskum (2 og 2 
hljóta að vera 4) ogempiriskum dómi (járnið er heitt), sum- 



Digitized 



byGoogle 



27 

part munurinn á þeim dómi, þar sem prædikatið á við subjektið 
hvernig sem á stendur (vatnið hljtur að vera samsett afsúr- 
efni og vatnsefni) og þeim dómi, þar sem prædikatið á við 
subjektið í sjerstökum umræddum kringumstœðum (vatnið er 
salt); opt notar maður einnig hið apodiktiska form til að 
taka sterklega fram fullvissíi sína um gildi dómsins, en 
þetta getur stundum verið óbeinlínis vottur um, að hann 
hefur veikar (objektivar) ástœður við að styðjast. 

3. kafli. 
Um rökleiðslurnar. 

41. gr. Bökleiðslu köílum vjer þann starfa hugsunar- 
innar, að leiða dóm út af einum eða fleiri öðrum dðmum; 
dóm þann er fram kemur köllum vjer ályktun (conclusio), en 
dóm þann eða dóma þá, sem ályktunin er leidd út af köll- 
um vjer forsetningar eða ástæður (propositiones præmissæ). 
Útleiðsla ályktunarinriar erí því innifalin, að syna hugraynda- 
samband, sem liggur fólgið í ástæðuhum, þó að það komi 
þar eigi berlega fram; rökleiðslan framleiðir þannig eigi neitt 
nytt að efninu til, en hún ber þau atriði, er liggja í ástæð- 
unum saman á annan veg en áður og beinir athygli með- 
vitundarinnar að samböndum, er við það lýsa sjer; svo þyð- 
ingarmikill sem til dæmis reikningurinn er, þá veitir hann 
þó aldrei aðrar upplysingar að efninu til en þær, sem fólgn- 
ar eru í því sem gefið er; engin reikningskunnátta getur 
veitt oss upplysingu um hvað kaffipundið kostar, eða eðlis- 
þyngd gullsins er, eða hvað langt er til tunglsins, ef vjer 
höfum ekkert faktiskt á að byggja. 

42. gr, Til þess að geta leitt ályktun út verður hugs- 
unin að byggja á nokkrum almennum grundvallarsetningum, 
sem yfirhöfuð eru undirstaða allrar hugsunar; hugsunin 
byggir því á setningum þessum, hinum logisku grundvallar- 
setningum, yið myndun hugtakanna og dómanna; eptir þeim 
fer bæði sambandið milli hinna einstöku atriða í innihaldi 



Digitized 



byGoogle 



hvers hugtaks og aambandið milli subjekte og prœdikate í 
dómunum, og það er með rókleiðslum að sýna má, að sam- 
band þetta sje gilt. Eins og rökleiðslurnar sem sje byggj- 
ast á dómum og dómarnir á hugtökum, svo byggjast hug- 
tökin á dómum og dómarnir á rókleiðslum. 

Venjulegt ei að telja hinaf logisku grundvallarsetningar 
þrjár: Identitetssetningin, mótsagnarsetningin og dualitets- 
setningin. 

43. gr. Identitetss'tningin (principium ídentitatis); hún 
segir: sjerhvert hugtak er það sem það er, A er sama sera 
A, A=A; hjer eru tvö teikn A fyrir framan og A fyrir 
aptan jafnaðarmerkið, en með jafnaðarmerkinu er synt að 
þau eiga að tákna eitt og hið saraa hugtak; hugtak þetta 
verður þá að hafa ákveðið innihald, því að öðrum kosti gætí 
það orðið sitt hvað, er teikn þessi taknuðu. Stundum hafa 
menn viljað telja sem sjerstaka setningu samkvœmnissetning- 
wna: A, sem er B, er B; um hugtak má segja sjerhvert það 
einkenni, er það hefur. 

44. gr. Mótsagnarsetningin (principium contradictionis); 
hún segir: ekhert hugtak er það, sem það ekki er; A, sem 
er það, sem A ekki er, á sjer eigi stað. Kontradiktoriskt 
mótsettir dómar: A er B og A er ekki B, geta eigi báðir 
verið sannir; hver dómur felur meðal annars í sjer neitun 
þess dóms, sem er kontrœrt mótsettúr honum; tveir koa- 
trært mótsettir dómar geta því eigi báðir verið sannir og 
ekkert hugtak getur haft einkenni, sem er kontrært mótsett 
öðru einkenni er það hefur; kringlóttur ferhyrningur, járn úr 
trje eru ómögulegar hugmyndir; samsetning slíkra mótsetn- 
inga er nefnd contradictio in adjecto eða m terminis. 

Meðal hugmyndanna í meðvitund vorri geta margfaldar 
mötsagnir átt sjer stað, meðan hugmyndirnar eru eigi ná- 
kvœmlega liðaðar sundur og bornar saman; en þetta er aptur 
því að eins unnt, að þœr sjeu skírt ákveðnar, en jafnskjótt 
og hugsunin verður vör við mótsögnina, vísar hún henni á 
bug, með því að leiðrjetta þá hugmynd eða 1/sa ógildan 



Digitized 



byGoogle 



þann dóm, er mótsógnin fólst í. Að mótsagnir geta tíl 
lengdar haldizt í meðvitund vorri kemur eigi að eins til af 
skorti á íhugnn yfir höfuö, heldur er það og opt tilfinning- 
in er varnar því, aö vjer snúum íhugun vorri að ymsum 
sjerstokum skoðunum vorum; einkum þegar svo stendur á, 
getur verið að vjer eigi verðum mótsagnanna varir, fyrri en 
reynslan á tilfinnanlegan hátt gefur oss tilefni til, að rann- 
saka skoðanir vorar, og þá ef eigi fyr verða mótsagnirnar að 
hverfa, því meðvitundin getur eigi viðurkennt sem rjett, það 
sem henni er orðið Ijóst, að mótsögn er í. 

45. gr. DuaKtetssetwngin (principium exclusi tertii eða 
medii inter duo contradictoria) segir: um hvert hugtak verð- 
ur sama pradikati annaðhvort játað eða neitað; A er annað- 
hvort B eða ekki B; kontradiktoriskt mótsettir dómar geta 
eigi báðir verið ógildir; jafnhliða játun og neitun er ekkert 
þriðja hugsanlegt (aut est, aut nón est, tertium non datur). 
Ef vjer táknum með a allt, sem ekki er A, þá grípur A og 
a til samans yfir allt, sem hugsað verður; sjerhvað, semekki 
er A, er a, og sjerhvað, sem ekki er a, er A (duplex negatio 
affirmat). 

46. gr. Þœr þrjár logisku grundvallarsetningar, er 
uefndar hafa verið, eiga rót sína í hugmynd vorri um með- 
vitundina; vjer getum eigi hugsað oss meðvitundina öðruvísi 
en svo, að hún finni eitt astand sitt sem ekki sama sem 
annað; hún verður þá að geta borið þetta tvennskonar á- 
stand saman, en til þess útheimtist, að hugmyndin um bið 
fyrra astand komi fram sem nokkuð ákveðið, sem það, sem 
hún er, og svo jafnframt ekki það, sem hún ekki er; enn- 
fremur að hvað, sem borið er saman við hana, verður annað- 
hvort að vera sama sem hún eða ekki sama sem hún. Jafn- 
framt er mjög náið samband á milli setninga þessara; að 
hugtak hafi ákveðið innihald, sem er krafa ídentitetssetning- 
arinnar, útheimtir að vjer getum neitað um það því, sem 
það ekki er; að þessu leyti byggist ídentitetssetningin á mót- 
sagnarsetningunni; sömuleiðis er dualitetssetningin á henni 



Digitized 



byGoogle 



2b 



pann dóm, er mótsognin fólst í. Að mót&agnir ireta tfl 
' lengdar haldizt í meðvitund vorri kemur eigi að eins til af 

* skorti á íhugan yfír höfuð, heldur er það og opt tilfinning- 
in er varnar því, að vjer snúum íhugun vorri að /msum 
sjerstökum akoðunum vorum; einkum þegar svo stendur L 

-j?etur verið að vjer eigi verðum motsagnanna varir, fyrri en 

reynslan á tilfinnanlegan hátt gefur oss tílefni til, að rann- 

saka skoðanir vorar, og þá ef eigi fyr verða mótsagnirnar að 

— hverfa, því meðvitundin getur eigi viðurkennt sem rjett, JmS 

serxi henni er orðið ljóst, að móteögn er í. 

45. gr. DuaUtetuetn ngin (principium exclusi tertú éSá 
medii inter duo contradictoria) segir: um hvert hmgtak vew4~ 

* ur sama prœdikati annaðhvort játað eðaneUað; A er aonað- 
hvort B eða ekki B; kontradiktoriskt mótsettir ddmar geta 
eigi l)áðir verið ógildir; jafnhliða játun og netom er ekkert 
þriðj^i hugsanlegt (aut est, aut non est> tertíam non datur). 
Ef vfer táknum með a alJt, sem ekki er A, þá grípur A og 
a til sam a ns yfír allt, sem hugsað verfer; sjerhratf, aem ekki 
er A, era,og sjerhvað, sem ekkí er a, er A (dupkx negatio 
affírmaa-'t). 

4<*. gr. Þœr þrjár logisku gnmfraJIaraetningar, er 
nefndar bafa verið, eiga rót síns í m we mp d vorri um m & 
vitundin^; vjer getum eigi hugarií m mdvitundim ötiruvfá 
en svo, ^* ð bún finni eitt ástaod éU mn ckki sama sem 
þá ix . iskonar *- 

auid saman, en f S^ úthemmj** 



bSS 



j 




feii^iiaiHÍin um 

" l Það; am 
en> '»in vkki er; em 

> /mn.i, v t 'rður nwttu'K 
•"* S( l " hfa JWK á, 

1 !>cs$M*.- * er 

■a MouhfeiMtf*'* 

■tfesY 

; sem 



Digiti 



zedbyGoOgk 



so 

byggð; látumsvo vera, að dómarnir: A er B og A er ekki B 
væru báðir ógildir; en þegar nú 1/st er yfir ógildi þeirra 
með því að neita þeim, þá koma fram dómarnir: A er ekki 
B og A er B (það á sjer ekki stað, að A ekki sje B); þessir 
síðari dómar œttu þá báðir að vera gildir, eu eptir mótsagn- 
arsetningunni er það ómögulegt, og því hl/tur annar hinna 
fyrri dóma að vera gildur, Gildi mótsagnarsetningarinnar er 
krafa, sem öll rjett hugsun byggist á. 

47. gr. Samkvæmt því, sem áður er bent á, táknum 
vjer hugtökin með stórum bókstófum, neitun þeirra (hina 
kontradiktorisku mótsetning þeirra) með litlum bókstöfum, sam- 
ferð hugtakanna í einu hugtaki með því að setja bókstafina hvern 
við hliðina á öðrum, »er sama sem« með=, »er ekkk með % 
»(annaðhvort) eða« með */.; ennfremur hugtakasamferð, sem 
gefin er eða leiðir af því sem gefið er, með + , hugtakasam- 
ferð, sem mótsögn er í eptir því sem gefið er, með 0, og 
hugtakasamferð, sem óvíst er um, með? 

Það leiðir af sjálfu sjer, að hversu opt sem hugtak er 
endurtekið, þá breytist það eigi; hestur, sem er hestur, er 
að eins hestur, AAA=A; ennfremur stendur á sama í logisku 
tilliti, í hvaða röð samfara hugtök eru nefnd; Eskimói, sem 
er maður, er sama sem maður, sem er Eskimói; fljótur hest- 
ur er sama sem hestur, sem er fljótur; AB=BA. Á hinn 
bóginn getur það haft áhrif á tilfinningar manna, hvcrthug- 
tök eru endurtekiu eða eigi, sem og í hverri róð þau koma 
fram fyrir meðvitundina. 

48. gr. Ef hugtak er táknað á tvennan hátt, t. d. bæði 
með A og B, þá tókum vjer það fram, með því að segja, 
A=B; samkvæmt ídentitetssetningunni, þá hlýtur hugtakið 
að vera hið sama, þótt skipt sje þegar svo stendur á um 
táknin, þannig að A sje sett í staðinn fyrir B eða B í stað- 
inn fyrir A. Nú gæti svo staðið á, að jeg vissi eigi að eins 
að A=B, heldur og að B=C; á síðari staðnum get jeg þá 
sett A í staðinn fyrir B og þá kemur fram n/r dómur: 
A=C. Þessi nýi dómur er ályktun, leidd út af forsetning- 



Digitized 



byGoogle 



31 

unum: A=B og B=C; nú þótt með ályktuninni eigi sje ann- 
að sagt en það, sem liggur í forsetningunum, þá getur þó 
við ályktunina athygli meðvitundarinnar beinst að nokkru 
er oss eigi kom áður til hugar. Rókleiðslan er í því fólgin, 
að koma þessu til hiðar; aðferðin til þessa er substitution 
mi8munandi tákna hins sama eða, sem það venjulega er kall- 
að, substitution identiskra hugtaka; rökleiðsla er því að eins 
möguleg, að einhversstaðar komi nokkuð sama fram á ein- 
um stað sem á öðrum, svo að skipta megi um hin mismun- 
andi tákn þess. 

49. gr. Rökleiðslurnar geta verið sumpart direktar, þeg- 
ar ályktunin kemur beinlínis fram af hinum gefnu ástœðum, 
sumpart indirektar, þar sem rókleiðslan annaðhvort er í því 
fólgin að s/na, hvaða hugtakasamferðir geta átt sjer stað, 
eptir því sem gefið er, eða í því að syna, hvaða setningu 
byggj a me gi a gefnum hugtakasamferðum. Hinar direktu 
rökleiðslur skiptast aptur í tvo flokka, annan þann, þar sem 
ályktunin byggist á einum dómi, hinn þann, þar sem álykt- 
unin byggist á tveimur dómum; auk þess er ályktunin jafn- 
an byggð á gildi hinna logisku grundvallarsetninga, þótt þær 
sjeu eigi nefndar (sbr. 42. gr.). 

Direktar rökleiðslur út af einum dómi. 

50. gr. Af einum dónri má leiða út nýjan dóm með 
gagnstœðu kvaliteti. 

Gefið: A=B 

Alyktun A*b 
Eptir mótsagnarsetningunni veit jeg að B*b; í staðinn 
fyrir B má svo, eptir því sem gefið er, substituera A og þá 
er ályktunin komin. Ef gefið er: sá, sem fyrstur byggði ís- 
land er sama sem Ingólfur Arnarson, þá leiðir af því, aðsá, 
sem fyrstur byggði ísland, er ekki neinn sá sem ekki er 
Ingólfur Arnarson. 

Gefið: A=AB 

Ályktun A^b 
Eins og áður veit jeg, að B*b; en fyrst B, hvernig sem 



Digitized 



byGoogle 



H2 

& stendur, er ekki b, þá er það heldur ekki b, þó að það 
gje í samferð rneð A; með öðrum orðum BA eða AB»h; í 
staðinn fyrir AB má svo, eptir því sem gefið er, substituera 
A og þá er ályktunin komin. Ef gefið er: gull er málmur, 
þá leiðir af því, að gull er ekki það, sem ekki er málmur. 
Gefið : A»B 
Alyktun: A=A b 

Eptir dualitetssetningunni veit jeg að A=AB|-Ab; en 
dómurinn A=AB er lystur ógildur með þvi, sem gefið er, 
og þá blýtur það eitt að vera gilt sem ályktunin tekurfram 
(sbr. 36. gr. seinast). T. d. gefið er: hvalur erekki fiskur; af því 
leiðir, að hvalur er nokkuð, sem ekki er fiskur. Við með- 
ferð neitandi dóma er venjulega hentugt, að gefa þeim á 
þennan hátt form játandi dóma. 

51. gr. Af einum dómi má leiða út dóm um hina bon- 
tradiktorisku mótsetning prœdikatsíns; sje hinn gefni dómur 
dómur með fullkomnu identiteti þá má einnig leiða út dóm 
um hina kontradiktorisku mótsetning subjektsins. 
Gefið: A=AB 
Alyktun b=ba 

Eptir dualitetssetningunni er b=bA -|- ba; í fyrra gildinu 
má substituera AB fyrir A, þá kemur út: b=bAB •!• ba; bAB 
er mótsögn og getur því eigi staðizt, en þá blytur hitt eitt 
að vera gilt: b=ba. T. d. gefið er: latínuskólinn er timburhús; 
af því leiðir, að það sem ekki er timburhús er nokkuð sem 
ekki er latínuskólinn. 

Gefið: A=B 
Ályktun a=b 

Eptir dualitetssetningunni er a=aB-|*ab; í fyrra gild- 
inu má substituera A fyrir B og kemur þá fram að það get- 
ur eigi staðizt; af þvíleiðir: a=ab. Ennfremur er b=bA-|- 
ba; fyrra gildið fellur burt, þegar substituerað er B fyrir A; 
af því leiðir: b=ba=ab; þar eð ab er sama sem b, þá má 
í dóminum: a=ab substituera b fyrir ab og þá erkomin á- 
lyktunin: a=b. Ef gefið er: hringur er lína, sem hvervetna 



Digitized 



byGoogle 



33 

liggur jafnlangt frá sama punkti, þá leiðir af því, að það, 
sem ekki er hringur, er nokkuð sem ekki er lína, er liggur 
alstaðar jafnlangt frá sama punkti. 

52. gr. Af einum dómi má leiða út nýjan dóm með 
því að skipta á um subjekt og prœdikat. Að því er snertir 
játandi dóm með fullkomnu identiteti liggur þetta beint við. 
Gefið : A=B. 
Ályktun B=A. 

Þegar gef ið er að Kaupmannahöfn er höfuðborg Dan- 
merkur, þá leiðir af því, að það sem er hófuðborg Dan- 
merkur, er Kaupmannahófn. 

Að því er snertir neitandi dóma (almennt) má hið sama 
segja um þá. 

Gefið: A»B. 
Ályktun B*A.* 

Af því, sem gefið er, má eptir 50. gr. leiða út: A=Ab, 
og af því má aptur eptir 51. gr. leiða út: B=Ba, en í þess- 
um dómi er fólgin ályktunin: B**A. Ef gefið er: málinur 
er ekki trje, þá leiðir af því, að trje er ekki málmur. 

í dómi meff partiellu identiteti er ekki önnur ákvörðun 
um prædikatið, en að það getur átt sjer stað í samferð með 
subjektinu. 

Gefið A=AB 
Ályktun BA= + 

T.d. gefið er: Skrælingjar eru menn> af þvi leiðir, aðþað 
á sjer stað, að menn eru Skrælingjar, eða: sumir menn eru 
Skrælingjar. 

Partikulær dómur, t. d. sumir menn eru svartir, tekur 
fram, að það á sjer stað, að maður (A) og nokkuð sem er 
svart (B) fari saman; form dómsins verður þá: AB= + ;á sama 
hátt verður form hins partikulæra neitandi dóms, sumir menn 
eru ekki svartir: Ab= + ; með því að skipta áum subjektog 
prædikat koma fram njir dómar: BA= + (siimt, sem er svart, 
er maður) og bA + = (sumt, sem ekki er svart, er maður). 

3 

Digitized by VjOOQIC 



34 

53. gr. Af einum dómi má leiða út dóm með takmörk- 
uðu identiteti. 

Gefið: A=B; A=AB 
Ályktun: AC=BC; AC=ABC 
Ef vjer setjum AC=AC og substituerum svo fyrir A á 
seinni staðnum B eða AB, eptir því sem gefið er, þá kemur 
ályktunin út; ef gefið er: leðurblaka er spendyr, þá leiðir af 
því, að leðurblaka, sem flygur, er spendyr sem flygur; 
ef gefið er: 5x=15, þá leiðir af því, að 5x deilt með 5, er 
sama sem 15 deiltfmeð 5; eins og dœmi þetta bendir á, þá 
er á þessari rökleiðslu byggð sú aðalsetning stœrðafræðinnar, 
að jöfnuður líkingar haggast eigi, þótt saraa sje gjört við 
hvora hlið hennar fyrir sig. Á hinn bóginn er eigi víst, að 
dómurinn sje gildur, ef takmörkunin er numin burt; þó gefið 
sje: AC=BC, þá verður eigi af því ályktað: A=B almennt 
eða undir öðrum kringumstæðum; í miklum hita er járnlóg- 
ur, en annars er járn ekki lögur. 

54. gr. Samkvæmt því, að álykta má frá ótakmörkuðu 
identiteti til takmarkaðs identitets er það, að það sem gildir 
um eitthvert hugtak, hvernig sem á stendur, verður og að 
gilda um það, í hvaða sjerstöku sambandi sem er; þetta 
kemur fram í því, að það sem segja má um allt, sem heyr- 
ir undir einn flokk, það má og segja um fleira eða færra, 
er heyrir undir flokkinn; t. d. af dóminum: allir menn eru 
dauðlegir, má álykta: sumir menn eru dauðlegir; rökleiðsla 
þessi (a majori ad minus) hafði mjög mikla þyðing í logik 
Aristotelesar og var nefnd: dictum de omni et nullo. Reglan 
sem ályktað var eptir, var þessi: qvicqvid de^omnibus valet, 
valet etiam de qvibusdam et singulis, qvicqvid de nullo valet 
nec de qvibusdam nec de singulis valet. 

Að mynda af einum dómi nyjan dóm með öðru moda- 
liteti er tilgangslítið eptir því bent er til í 40. gr. en áður 
hafa menn gjört það eptir reglunni: a posse ad esse non 
valet conseqventia, sed ab esse ad posse valet, ab esse ad 



Digitized 



byGoogle 



35 

necesse esse non valet conseqventia, sed a necesse esse ad esse 
valet. 

Direktar rókleiðslur 14 1 af tveimur dómum. 

55. gr. 1 þeim tveimur dómum, sem ályktunin erbyggð 
á mega eigi vera fleiri en þrjár aðalhugmyndir; nú eru aðal- 
hugmyndirnar í hvorum dómi fyrir sig tvær (subjekt og 
prædikat); í báðum forsetningunum verður því einhver aðal- 
hugmyndin að vera hin sama (terminus medius), svo að sub- 
stitution verði móguJeg. Þessi rókleiðslutegund getur komið 
fyrir í óvenju mörgum myndum, en eigi þarf þó nema nokk- 
ur dœmi henni til sk/ringar, því að hin eina algilda regla 
fyrir öllum myndum hennar er það, að skipta má um það, 
sem er sama, en eigi um það, sem ekki er sama. 

56. gr. Út af tveimur dómum með fullkomnu identiteti 
má leiða dóm með fullkomnu identiteti. 

A=B. 



Gefig l B=C. 

Ályktun: A=C (A sett fyrir B). 

Árið, sem orustan var við Svoldur, var sama árið sem 
kristni var lógtekÍM á íslandi; árið sem kristni var lögtekin 
á Íslandi var árið 1000; árið, sem orustan var við Svoldur, 
var því árið 1000; ef gefið er: x=4 + 5, og 4 + 5=9, þá er 
x=9. Eins og dæmi þetta bendir á, þá er á þessari rök- 
leiðslu byggð sú grundvallarsetning stærðafræðinnar, að þeg- 
ar tvær stærðir (A og C) eru hvor fyrir sig jafnar þriðju 
stærð (B), þá eru þær sín á milli jafnar; meðal annars eru 
allar mælingar á því byggðar. 

57. gr. Út af tveimur dómum með partiellu identiteti 
má leiða dom með partiellu identiteti. 

— 1 A==4 Lb c. 

Ályktun: A=ABC (BC sett fyrir B). 
=AC (A sett fyrir AB). 

3* 



Digitized 



byGoogle 



Svertingjar eru menn; menn eru skynsemi gæddar verur; 
fyrir því eru Svertingjar skynsemi gæddar verur. 

58. gr. Út af tveimur dómum með partiellu identiteti 
má leiða dóm með takmörkuðu identiteti. 

Gefis | C=CB.' 



Alyktun: CA=CB eða AC=BC. 
Ungverjar eru Mongólar; Ungverjar eru siðaðir menn; 
fyrir því eru sumir Mongólar (nfl. þeir, sem eru Ungverjar) 
siðaðir menn. 

59. gr. Út af tveimur dómum, með partiellu identiteti 
má leiða dám með fullkomnu identiteti, ef aðalhugmyndirn- 
ar í báðum dómunum eru að eins tvœr. 

r>*«x\ A=AB. 
Geflg ) B=BA(= AB). 

Ályktun: A=B. 

Jafnhliða þríhyrningur er jafnhyrndur; jafnhyrndur þrí- 
hyrningur er jafnhliða; jafnhliða þríhyrningur er því sama 
sem jafnhyrndur þríhyrningur. 

60. gr. í hinni eldri logik var hinum direktu rókleiðsl- 
um út af tveimur dómum skipt niður í 4 »myndir« og í 
þeim voru til samans 19 »hættir« (modi), þar sem gild á- 
lyktun gat orðið útleidd. Aristoteles hafði þegar framsett 3 
fyrstu og helztu myndirnar, en Galenus læknir (t 200 e. 
Kr.) bætti hinni 4. ,við. Á 13. öld var hverjum hætti gefið 
nafn, er þrír hljóðstafir voru í; hinn fyrsti sýndi (sbr. 38. 
gr. seinast) lögun þeirrar forsetningar þar sem prædikat á- 
lyktunarinnar kom fyrir, annar hljóðstafurinn syndi lögnn 
hinnar forsetningarinnar og hinn þriðji lögun ályktunarinnar. 
í staðinn fyrir allar reglurnar fyrir rökleiðslunum í háttum 
þessum, þarf eigi í identitetslogikinni að hafa annað hugfast 
en að skipta má um það sem er sama, en eigi um annað og 
má syna það með dæmum. Ðæmin í grein þessari eru öll 
tekin eptir logik(eptirElsenhansfrál895) erfyl^irhinni eldri að- 
ferð; dæminu við Bamalip hefur þó verið vikið við, því það 
var skakkt. 



Digitized 



byGoogle 



87 

I. 1. Babarar. 

B=BC. Allir menn eru dauðlegir. 

A=AB. Allir konungar eru menn. 
_____ _ _ 

=AC. Allir konungareru dauðlegir. 
I. 2. Celarent. 

B=Bc. Enginn maður er (sjerhver maður er ekki) laus 

við villu. 
A=AB. Allir vitringar eru menn. 

" A=ABc. 

=Ac. Enginn vitringur er laus við villu. 
I. 3. Darii. 

B=BC. Allar myndir, sem hafa jafnar hliðar og jöfn 

horn, eru reglulegar myndir. 
AB= + Sumir þríhyrningar eru myndir, sem hafa jafn- 
ar hliðar og jöfn horn. 

ABC= + 

AC=+ Sumir þríhyrningar eru reglulegar myndir. 

I. 4. Ferio. 

B=Bc. Ekkert forgengilegt hefur ótakmarkað gildi. 
AB=+ Sum gæði eru forgengileg. 

ABc= + 

Ac=+ Súm gœði hafa ekki ótakmarkað gildi. 

II. 1. Cesare. 

C=Cb. Geðshrœringarnar byggjast ekki á viljaákvörðun. 
A=AB. Dyggðirnar byggjast á viljaákvörðun. 

(B=Bc, sbr. 51. gr.) 

A=ABc=Ac. Dyggðirnar eru ekki ^geðshrœringar. 
II. 2. Camestres. 

C=CB. Samsafn allra himinhnattanna í sólkerfi voru 

hlýtur fyllilega að ákvarða braut Uranusar. 
A=Ab Samsafn þekkta himinhnatta í sólkerfi voru á- 
kvarða eigi fyllilega braut Uranusar. 

(b=bc, sbr. 51.gr.) 

A=Abc=Ac. Samsafn þekktra himinhnatta í sólkerfi vorv 
er ekki samsafn allra himinhnattanna þar. Þessi 
ályktun gaf tilefni tilaðNeptunusfannst(1846). 
II. 3. Festino. 

C=Cb. Engin sönn list er aðeins líkamlegur fimleikur. 

AB=+ Mörg leikni er að' eins líkamlegur fimleikur. 



Digitized 



byGoogle 



(B=Bc, sbr. 51. gr.) 

ABc=+ 

Ac=+ Mörg leikni er eigi sönn list. 

II. 4. Baroco. 

C=CB. Sannvandaðir menn hafa gott hugarfar. 

Ab= + Margir, sem breyta óaðfinnanlega, hafa ekki gott 

hugarfar. 

(b=bc) 
Abc= + 

Ac=+ Margir sem breyta oaðfinnanlega eruekkisann- 
vandaðir menn. 

III. 1. Darapti. 

B=BC. Allir hvalir eru spendyr. 

B=BA. Allir hvalir eru lagardyr. 

BCA= + 

AC=+ Sum lagardyr eru því spendýr. 
III. 2. Felapton. 

B=Bc Enginn Múhameðsmaður er kristinn.. 

B=BA. Allir Múhameðsmenn eru eingyðismenn. 

BcA= + 

Ac=+ Sumir eingyðismenn eru ekki kristnir. 
III. 3. Disamis. 

BC==+ Sum fornöfn í frönsku eru beygjanleg. 

B=BA Öll fornöfn í frönsku eru frönsk orð. 

BCA= + 

AC=+ Sumfrönsk orð eru beygjanleg. 
III. 4. Datisi. mm 

B=BC. Öllum, sem sakfelldir eru, er gjört mein. 

BA=+ Sumir, sem sakfelldir eru, eru saklausir. 

BCA= + 

AC=+ Sumum saklausum er gjórt mein. 
III. 5. Bocardo. 

Bc=+ Sum 8kriðdyr hafa enga fœtur. 

B=BA. Öll skriðdyreru dyr. 

BAc= + 

Ac=+ Sum dyr hafa enga fœtur. 
III. 6. Ferison. 

B=Bc. Enginn maður er gallalaus. 
BA=+ Sumir menn eru aðdáanlegir. 
BcA= + 
Ac=+ Sumt aðdáanlegt er ekki gallalaust. 



Digitized 



byGoogle 



IV. 1. Bamalip. 

C=CB. 011 ullarföt eru slæmir hitaleiðarar. 

B=BA. Allir slæmir hitaleiðarar halda vel hita. 

C=CBA. 

AC= + Sumt, sem vel heldur hita, eru ullarföt. 
IV. 2. Calemes. 

C=CB. Sjerhver romboidi er parallelogram. 

B=Ba. Ekkert parallelogram er trapeza. 

C=CBa=Ca. 

A=Ac (51. gr.) Engin trapeza er romboidi. 
IV. 3. Dimatis. 

CB= + Sumt þægilegt er svívirðilegt. 

B=BA. Allt svívirðilegt er skaðlegt. 

CBA= + 

AC= + Sumt skaðlegt er þægilegt. 
IV. 4. Fesapo. 

C=Cb. Enginn kurteis maður er hrokafullur. 

B=BA. Allir hrokafullir menn eru takmarkaðir að viti. 

(B=Bc); BcA= + 

Ac= + Sumir menn, sem takmarkaðir eru að viti, eru 
ekki kurteisir. 
IV. 5. Fresison. 

C=Cb. Ekkert lyðveldi hefur arfgenga stjórnendur. 

BA= + Sumum ríkjum með arfgengum stjórnendum er 
vel stjórnað. 

(B=Bc); Bc A= + 

Ac= + Sum ríki, sem vel er stjórnað, eru ekki lyð- 
veldi. 

In&irektar rökleiðslur. 

61. gr. I hinni indirektu rökleiðslu kemur ályktunin, 
eins og áður er getið, eigi beinlínis fram af forsetningunum; 
hún er ymist deduktion eða induktion; deduktion er sú rök- 
leiðsla nefnd, þar sem byggt er á nokkurri almennri setn- 
ingu og af henni leiddur nyr almennur eða sjerstaklegur 
dómur, en induktion er rökleiðslan nefnd, þegar hún er fólg- 
in í að framleiða almenna setningu af dómum um nokkuð 
sjerstaklegt. Allar hinar direktu rökleiðslur eru deduktionir; 
sumir hafa reyndar viljað telja rökleiðslutegund þá, sem nefnd 



Digitized 



byGoogle 



40 

er í 59. gr., sem induktion, en subjekt það, sem nokkuð er 
sagt um í ályktuninni, er eigi almennara en subjektin í for- 
setningunum; það er því naumast nœg ástœða til að telja 
hana induktiva. 

62. Ef vjer lítum fyrst á hina indirektu rókleiðslu sem 
deduktion, þá má byrja á, að taka til skoðunar, hvað byggjt 
verður á dómi, sem gefinn er um samband tveggja hugtaka. 
Með tilliti til þeirra er fernskonar samferð hugsanleg, og ef 
vjer köllum hugtökin A og B, þáeru samferðirnarþessar: AB, 
Ab, aB, ab; um fleira getur eigi verið að tala, því eptir du- 
alitetssetningunni grípur A og a tilsamans yfir allt, sem 
hugsað verður; sjerhvað=A -|- a; en A==AB-|Ab og a=aB-|- 
ab; af þessu leiðir að sjerhvað=AB -|- Ab -|- aB -|- ab. Sje 
nú gefið t. d. A=AB (gull er málmur), þá leiðir af því eptir 
51. gr. b=ba (það sem ekki er málmur, er ekki gull);númá 
gœta að, hvaða þyðingu það, sen* gefið er, hefur fyrir hverja 
af áðurnefudum hugtakasamferðum. Við substitution lysir 
sjer: 

1. AB=ABB = A = + (að nokkuð er gull og málmur, leið- 

ir af því, sem gefið er). 

2. Ab=ABba ** o (að nokkuð er gull og það, sem ekki er 

málmur, er mótsögn, eptir því sem gefið er og get- 
ur því eigi átt sjer stað). 

3. aB=? Hjer kemst engin substitution að, því það er eigi 

gefið neitt hvorki um a nje B (að nokkuð er ekki 
gull og þó málmur getur vel verið, eptir því sem 
gefið er, en er þó óvíst). 

4. ab=aba = b = + þareð B grípur eitt sjer eigi yfir allt, 

. þá hlytur b að geta átt sjer stað (að nokkuð er 
hvorki gull nje málmur leiðir af því, sem gefið er). 

63. gr. Af dœmi því, sem tilfœrt var í 62. gr. má sjá, 
að við hverja hugtakasamferð í sama hugtaki getur verið um 
þrennt að rœða: 1. að hún leiðir af því, sem gefið er, þ. e. 
að hún á sjer stað, svo framarlega sem hið gefna og hugtök- 
in í því eiga sjer stað; það mundi vera mótsógn við hið gefna, 



Digitized 



byGoogle 



41 



að telja samferðina ómögulega (telja mótsögn í henni); hún 
er þá =■ + 2; að það leiðir af hinu gefna, að hún er ekki 
til, þ. e. húná sjer ekki stað, svo framarlega sem hið gefna 
og hugtökin í því eiga sjer stað; það mundi vera mótsógn 
við hið gefna að telja hana mögulega;hún er þá = o; 3. að 
eptir hinu gefna er hugtakasamferðin óviss; það er mögulegt 
að hún eigi sjer stað, ef hið gefna á sjer stað, og einnig 
mögulegt, að hún eigi sjer ekki stað; hvorugt er mótsögn við 
hiö gefna; samferðin er þá =? 

Ef það kemur fram við substitutionina, að einhver hug- 
takasamferð er sama sem hugtak eða hugtakasamferð í því 
sem gefið er, þá er hún = + ; sama á sjer stað ef hún er 
sama sem að eins neitun eins (positivs) hugtaks, því ekkert 
eitt hugtak getur gripið yfir allt hugsanlegt og nokkuð, sem 
ekki er það hugtak, hlytur þá að eiga sjer stað. Ef þetta 
verður aptur á móti eigi synt um einhverja hugtakasamferð, 
án þess þó að s/nd verði mótsögn í henni, þá er hún =? 

64. gr. Af dæminu í 62. gr. er auðsœtt, hvernig finna 
má, hvað segja má um hverja samferð tveggja hugtaka, þeg- 
ar gefinn er dómur um samband þeirra; til ljósara yfirlits er 
tafla þessi: 





Gefiö 


Ályktun 
eptir 51.gr. 




Hugtakasamferðir. 






AB ! Ab 


aB 


ab 




A=B 

a=b 


a=b \ 
A=B | 


AB=A=+ 


Ab=o 


aB=o 


ab=a=+ 




A=b 
a=B 


a=B | 

A=b ) 


AB=o 


Ab=A=+ 
Ab=o 


aB=a=+ 


ab=o 


,•»3 


A = AB 


b=ba 


AB=A=+ 


aB=? 


ab=b=+ 


á2 • 
• S 


A=Ab 


B=Ba 


AB=o 


Ab=A=+ 


aB=B=? 


ab=? 


a=aB 


b=bA 


AB=? 


Ab=b=+ 


aB=a=+ 


ab=o 




a=ab 


B=BA 


AB=B=? 


Ab=? 


aB=o 


ab=a=+ 



Ath. Þegar gefið er A=Ab, þá getur verið, að b sje 
neitun á hugtaki, sem aldrei á sjer stað, t. d. ef gefið vœri: 



Digitized 



byGoogle 



42 

þríhyrningur er ekki þríhyrndur hringur; af því leiðir, að ó- 
víst er, hvort samferðin aB á sjer stað; en viti menn annars- 
staðar frá, að B eigi sjer stað, þá má segja að samferðin aB 
= 4- (sbr. Festino í 60. gr.). Sama er að segja um sam- 
ferðina AB, þegar gefið er a=ab. 

65. gr. Ef þriðja hugtakið C bœtist við, þá kemur til 
skoðunar samferð bœði C's og c's við hverja af þeim fjórum 
samferðum, er nefndar voru í 62. gr.; samferðirnar, sem til 
skoðunar koma, verða þá 8 (2 8 ), við fjögur hugtök 16 (2 4 ) 
o. s. frv. 

Sem synishorn má taka að gefið sje: 

A=AB. Arabar eru Semítar. 

B=BC. Semítar eru hvítir menn. 

Eptir 51. gr. liggur í setningum þessum. 

b=ba. Það sem ekki er Semíti er ekki Arabi. 

c—cb. það sem ekki er hvítur maður er ekki Semíti. 
Nú koma 8 samferðir til skoðunar og má þá substitu- 
era með nefndum gildum á A, B, b og c. 

1. ABC=ABBCC=AB=A= + Nokkuð sem er Arabi og Sem- 

íti og hvítur maður á sjer stað. 

2. ABc=ABBCcb=o. Arabi og Seraíti, en ekki hvítur maður 

á sjer eigi stað. 

3. AbC=ABbaC=o. Arabi, sem er hvítur maður og ekki 

Semíti, á sjer eigi stað. 

4. Abc=ABbacb=o. Arabi, sem ekki er Semíti og ekki 

hvítur maður, á sjer eigi stað. 

5. aBC=aBCC=aB=? Semiti, sem er hvítur maður en ekki 

Arabi er óvíst, hvort á sjer stað eða ekki. 

6. aBc=aBCcb=o. Semíti, sem ekki er Arabi og ekki hvít- 

ur maðui, á sjer eigi stað. 

7. abC=abaC=? Að nokkuð sje hvítur maður og ekki Arabi 

og ekki Semíti er óvíst um. 

8. abc=abacb = bc = c = + Nokkuð, sem ekki er Arabi 

og ekki Semíti og ekki hvítur maður, á sjer 
stað. 



Digitized 



byGoogle 



43 

66. gr. Þegar hin indirekta rökleiðsla kemur fram sem 
induktion, þá fer hugsunin öfuga leið við það sém hún fer í 
hinni deduktivu rökleiðslu; við induktionina er gefin ein eða 
fleiri samferðir tveggja hugtaka og jafnframt að ein eðatvœr 
samferðir þeirra eiga sjer eigi stað; út af þessu er svo leidd 
almenn setning um annaðhvort hugtakið eða um kontradikt- 
oriska mótsetning annarshvors þess. Þetta verður með því 
í samkvœmni við dualitetssetninguna að setja sjer fyrir sjónir 
sjerhvert hugsanlegt gildi þess og útiloka svo þau gildi, þær 
hugtakasamferðir, aem gefið er, að ekki eiga sjer stað. Til 
dæmis, ef gefið er, að sólmyrkvatími (A) og tunglkomutími 
(B) fer saman (AB= + ), en að sólmyrkvatími og ekki tungl- 
komutími á sjer aldrei stað (Ab=o), en aðrar samferðir vant- 
ar upplysingar um (aB=?, ab=?), þá er 
A=AB|. Ab 
Ab=o 
A=AB — þ. e. sólmyrkvatími er sama semsá sólmyrkva- 
tími, sem jafnframt er tunglkomutími eða með öðrum orðum; 
sólmyrkvi er œtíð um tunglkomu, A sama hátt má finna: 
b=bA .|- ba 
_bA=Ab=o 
b=ba 
Það sem ekki er tunglkomutími er ekki sólrayrkvatími. 
Um B og a verður aptur ekkert sagt, eptir því sem 
gefið er. 

Þessi rökleiðsluaðferð hefir áður verið notuð í 50. gr. 
og 51. gr. 

Setningar þær, er þannig finnast við hina induktivu 
rökleiðslu, eru einmitt þær setningar, sem eptir töflunni í 
64. gr. útiloka þær samferðir, sem gefið er, að ekki eigisjer 
8tað. Fyrir náttúruvísindin hefir induktionin einkum mikla 
þ/ðingu; af því sem gefið er við reynsluna, myndar hugsun 
vor almenna setningu, almennt lógmál, en fyrir því er þá 
ráðgjört, að reynslan sje nægilega yfirgripsmikil, svo að telja 
megi víst, að hugtakasamferðir, er menn eigi þekkja, eigi 



Digitized 



byGoogle 



sjer alls ekki stað. Sje engin samferð tveggja hugtaka ó- 
möguleg, þá verður engin almenn setning framsett um J>au 
með fullri (objectivri) vissu, en um meiri eða minni líkur 
getur þó verið að tala. 

67. gr., Eitt hugtak eða hugtakakerfi A kemur fyrir í 
sambandi við morg Önnur hugtök, en það má í hvert sinn 
skoða samband A' s við eitthvert eitt hugtak eða hugtaka- 
kerfi B. Samferð þeirra má svo aptur skoða sem eitt hug- 
tak og halda svo áfram; í hvert skipti þarf því eigi að vera 
að rœða um samferð fleiri en tveggja hugtaka. 

68. gr. Þess var getið í 39. gr., að hinn hypothetiski 
dómur tekur fram samband tveggja dóma, sem samband milli 
astæðu og afleiðingar; ennfremur var þessgetið, að framsetja 
má hinn hypothetiska dóm sem kategoriskan dóm; það að 
ástœðan (hypothesis) á sjerstað, er subjektið, það að afleið- 
ingin (thesis) á sjer stað, er prœdikat við subjektið; með því 
svo að gœta að hvaða samferðir dómurinn leyfir og hvaða 
samferðir hann útilokar, þá má sjá, hvað hœgt er að segja 
annaðhvort um hypothesis eða thesis, ef menn vita, að hitt 
annaðhvort á sjer stað eða á sjer ekki stað. T. d. ef gefið 
er; þegar Jón er drukkinn, þá er hann hávœr; kóllum nú 
það að Jón er drukkinn A og það að hann er hávœr B; 
hinn gefni dómur hefur þá formið: A=AB; af því leiðir (sbr. 
töfluna í 64. gr.) eptir 51. gr. b=ba og að hugtakasamferð- 
in: Ab=o. Efgefið er að A á sjerstað (Jón er drukkinn) þá 
fylgir B með því (Jón er hávœr); ef gefið er a (að Jón er 
ekki drukkinn) þágetur hvorttveggja verið, bœði aB (Jón er 
ekki drukkinn og þó hávœr) og ab (Jón er ekki drukkinu 
og ekki hávœr); ef gefið er B (að Jón er hávœr), þá getur 
bœði verið BA (að hann sje hávœr og drukkinn) og Ba (að 
hann sje hávær og ekki drukkinn); ef gefið er b (að Jón er 
ekki hávær) þá er víst, að því fylgir a (að hann er ekki 
drukkinn); bA=Ab er ekki til. í logik Aristotelesar var 
fyrir þessu sett reglan: frá gildinu á hypothesis má álykta 
til gildisins á thesis, posita conditione ponatur conditionatum 



Digitized 



byGoogle 



45 

(modus ponens) og f^á ógildinu á thesis til ógildisins á hypo- 
thesis, sublato conditionato tollatur conditio (modus tollens). 

Sambandið milli orsakar og verkunar í tilverunni er ein 
tegund af sambandinu milli astæðu og afleiðingar og má þá 
á þann hátt, sem nú var getið, taka það yfir höfuð til með- 
ferðar sem kategoriskan dóm t. d. þegar rigningar hafageng- 
ið, þá eru göturnar blautar (A=AB); viti jeg að rigningar 
hafa gengið, þá veit jeg að göturnar eru blautar og viti jeg 
að göturnar eru ekki blautar, þá er það áreiðanlegur vottur 
þess, að ritningar hafa ekki gengið (b=ba), en þó jeg viti, 
að rigningar hafi ekki gengið, þá veit jeg ekki nema göt- 
urnar sjeu blautar (aB=?); þœr geta verið blautar af annari 
orsok, t. d. í leysingum, og þó jeg viti, að göturnar sjeu 
hlautar, þá er það eigi áreiðanlegur vottur þess, að rigning- 
ár hafi gengið (Ba=aB=?), 

Ath. Það er eigi óvanalegt að telja sem fjórðu logiska 
grundvallarsetningu setningu hinnar fullnœgjandi ástœöu 
(principium rationis sufficientis), er hljóðar svo: sjerhver 
dómur verður að hafa fullnœgjandi ástœðu; eptir þeiin skiln- 
ingi sem í setningu þessa er lögð, þá byggist hún á því, að 
með ástœðunni fylgir afleiðingin og þar sem afleiðinguna 
vantar, vantar og ástæðuna; en þetta leiðir af þeirri skoðun 
á hinum hypothetiska dómi, sem hjer hefur verið nefnd, og 
meðferð á honum eptir hinum öðrum logisku grundvallar- 
setningum. Það er því eigi næg ástœða til að télja setningu 
þessa sem sjerstaka logiska grundvallarsetningu. 

69. gr. Þaðer mjög venjulegt, að menn taka eigi fram 
með berum orðum allar þœr forsetningar er menn byggja á- 
lyktun á; t. d. í öllum ferhyrningum er hornasumman 4R., 
þess vegna er hornasumman í trapezunum 4R.; hjer er ekkert 
logiskt samband milli ástæðunnar og ályktunarinnar, nema 
því aðeins, að svo sje skoðað, að undirskilin sje forsetning- 
in: trapezurnar eru ferhyrningar; það gat einnig verið, að 
menn hefðu sagt: trapezurnar eru ferhyrningar, þess vegna 
er hornasumman í þeim 4R; hjer væri undirskilið, að horna- 



Digitized 



byGoogle 



46 

summan í ferhyrningunum er 4R. Rökleiðslur þær, þar sem 
framsetningin er þannig ófullkomin, eru nefndar enpymemat- 
iskar rökleiðslur. í hversdagslegu máli er sjaldgœft, að menn 
taki f ram allar þœr ástœður, sem þörf er á, og þarf það eigi 
að valda misskilningi, ef sambandið ber með sjer, hvað und- 
irskilið er. 

70. gr. Jafnhliða rökleiðslu sem deduktion og induktion 
tala menn stundum um rökleiðslu við analogi; með því er 
meint, að leiða dóm um nokkuð sjerstaklegt, eða einstaklegt 
út af dómi um annað sjerstaklegt eða einstaklegt t. d. Jóni 
batnaði sóttveiki við kínín, þess vegna batnar Pjetri sóttveiki 
við kínín. I sálarfræðinni er talað um hugmyndaböndin og 
hvernig meðvitund vor leiðist við þau frá einni hugmynd til 
annarar; þegar vjer vitum um tvo hluti, að þeir eru hvor 
sem annar að mörgu leyti, þá vaknar hjá oss hugmynd um, 
að einkenni, er vjer vitum, að annar hefur, muni hinn hlut- 
urinn einnig hafa, og það samræmi, sem yfir höfuð á sjer stað 
í náttúrunni, gjörir það að verkum, að þessi hugmynd vor 
reynist optar rjett; í dæmi því sem til var nefnt, þá er 
það, að Jón og Pjetur sem menn, eru að líkamabyggingunni 
tilhvoröðrum líkir, það sem vekur þá hugmynd, aðþaðsem 
Jóni hefur batnað sóttveiki við muni Pjetri einnig batna hún 
við. En eins og þetta beinlínis liggur fyrir, getur það ó- 
mögulega heitið rökleiðsla, því hið einkennilega við rökleiðsl- 
una er það, að ályktunin er á þann hátt leidd út af for- 
setningunum, að með henni er eigi annað sagt en það, sem 
fólgið er í þeim. Ef um rökleiðslu á að vera að tala við 
analogi, þá verður það að skoðast sem enþymematisk rök- 
leiðsla, þar sem undirskilin, er almenn setning, sem hinn gefni 
dómur minnir á (eða leiðir til við induktion), og svo sjer- 
stakur dómur, er tekur fram að subjektið í ályktuninni hefur 
partielt eða absolut identitet við subjektið í hinni almennu 
setningu; rökleiðsla við analogi verður á þennan hátt að skoð- 
ast sem sameining á induktion og deduktion, en eigi sem 



Digitized 



byGoogle 



47 

sjerstök rökleiðslutegund. Dœmi það, er til var nefnt, verð- 
ur J>á fullum orðum: 

JB= + Það fer saman að vera Jón (J) og vera sá sem 

batnar sóttveiki við kínín. 
J=JS. Jón er maður sóttveikur (S). 
SB= + Það fer saman að vera sóttveikur maður og batna 

sóttveiki við kínín. 
Sb=0. Alíta má, að það eigi sjer ekki stað, að sóttveik- 

um manni eigi batni við kínín. 1 
S=SB. Sóttveikum manni batnar við kínín. 
P=PS. Pjetur er sóttveikur maður. 



P=PB. Pjetri batnar sóttveiki við kínín. 

71. gr. pegar forsetningarnar í rökhiðslu eru gildarog 
útleiðsla ályktunarinnar rjett, þá er ályktunin gild. Ef 
vjer köllum það að forsetningarnar eru gildar og útleiðsla 
ályktunarinnar rjett A, en það að ályktunin er gild B, þá 
fær sambandið á milli þessa tvenns formið: 

A=AB. 
Þótt forsetningarnar sjeu ógildar eða rökleiðslan skokk í 
formlegu tilliti eða hvorttveggja, þá getur ályktunin samt 
verið gildur dómur (aB getur vel átt sjer stað), t. d. 

1. Trapezurnar hafa 4 rjett horn 
Kvaðrótin eru trapezur. 
Kvaðrötin hafa 4 rjett horn. 

2. Fuglarnir geta ekki flogið 
Strútarnir eru fuglar 



Strútarnir geta ekki flogið. 
Dœmi þessi syna jafnframt, að gild ályktun er engan- 
veginn vottur um, að hún sje byggð á gildum forsetningum 
eða leidd út á rjettan hátt (Ba getur vel átt sjer stað); á 



1) Til þess að mynda hina almennu setningu (S=SB) verð- 
ur að taka sjer þetta sem gefið; annað mál er, hvort full ástœða 
er til þess. Ef til þess eru líkindi, þótt eigi sje vissa, þá getur 
ályktunin verið likleg, þóeigi sje hún viss. 



Digitized 



byGoogle 



4b 

hinn bóginn er víst, að ef ályktunin er ógild þá er það vott- 
ur um, að rökleiðslunni er eitthvað ábótavant; annaðhvort 
eru forsetningarnar ein eða fleiri ógildar eða ályktunin skakkt 
leidd út af þeim (b=ba). 

Rökleiðsla sú, sem skökk er í formlegu tilliti (fallacia), 
er nefnd paralogismus, þegar skekkjan er óviljaverk, en 
sophisma, þegar skekkjan er gjörð viljandi til að villa sjónir 
fyrir öðrum. 

4. kafli. 

Um sannanirnar. 

72. gr. Að sanna er að sýna gildi dóms. Logisk sönn- 
unerí því fólgin að sýna, að dómur, sá sem um er að rœða, 
sje rjett útleidd ályktun af öðrum dómum, er skoðaðir eru 
sem gildir, svo að eigi verði unnt án mótsagnár, að viður : 
kenna gildi síðarnefndra dóma, en vefengja gildi hins fyrnefnda 
dóms (sbr. 71. gr.). Gildi hins umrœdda dóms er þannig 
bundið við gildi hinna annara dóma; svo framarlega sem þeir 
eru skoðaðir sem gildir, þá verður hann og að skoðast sem 
gildur; hið logiska gildi hans er þannig fólgið í, að hann er 
í samkvæmni við aðra dóma, er meðvitundin viðurkenn- 
ir, og að hin kontiadiktoviska mótsetning hans mundi vera í 
mótsögn við þá. 

73. gr. Allir þeir dómar, sem hafðir eru fyrir forsetn- 
ingar í einhverri sönnun eru nefndir röksemdir eða ástœður 
(argumenta); röksemdirnar þurfa sjálfar, ef vel skal vera, að 
vera sannaðar, og þannig getur ein sönnunin heiratað aðra, 
þangað til komið er að setningum, sem hvoiki verða sannað- 
ar, að minnsta kosti eigi beinlínis, nje þurfa sönnunar við 
því þœr má telja sjálfsagðar, t. d. hinar logisku grundvallar- 
setningar; slík grundvallarsetning heitir axiom. Hinar ein- 
stöku merkjanir eru einnig beinlínis gefnar í meðvitundinni, 
án þess að þœr verði sannaðar. Almennur dómur, sem eigi 
ber beinlínis með sjer að hann sje gildur og sem sanna þarf, 



Digitized 



byGoogle 



49 

er nefndur theorem. Sönnunin getur verið meir eða minna 
samsett; stundum er hún að eins einstök rökleiðsla, en venju- 
lega er sönnunin heilt kerfi af rökleiðslum. Munurinn á 
sönnun og rökleiðslu er sá, að í rökleiðslunni eru gefnir'ein- 
hverjir dómar og þar er verjð að leita að þeim ályktunum, 
er leiða megi út af hinum gefnu dómum; í sónnuninni er 
aptur gefinn dómur og þar er verið að leita að þeim forsetn- 
ingum, er hann sje ályktun af; auk þessa er mjög venjulegt 
að líta við sönnunina, fremur en yfir höfuð við rökleiðslurnar, 
á það, að ástœðurnar hafi gildi fyrir hið tilveranda, en reynd- 
ar liggur það atriði fyrir utan svið hinnar formellu logikur. 

74. gr. Að því er snertir hugtökin, þá er hin logiska 
sönnun fyrir gildi þeirra eigi í öðru f ólgin en syna, að í þeim 
sje engin mótsögn; einstakt atriði í innihaldi hugtaksins er 
gjört að prædikatií dómi,þarsem subjektið er hugtakið sjálft, og 
svo er gœtt að, hvort þessi dómur samrýmist eigi dómum 
&em á sama hátt eru myndaðir af Öðrum einkennum hug- 
taksins; komi þá mótsögn fram, þá er því einkenni, sem er 
í mótsögnvið ónnur einkenni hugtaksins neitað um hugtakið; sje 
það aptur eigi í mósögn við neitt annað atriði hugtaksins, 
þá er gildi hugtaksins sannað að því leyti, að það verður 
hugsað; auðvitað er þá eptir að sanna að það, sem hugtakið er 
um, sje með öllum þess einkennum til í raun og veru. 

75. gr. Sönnunin getur verið /mist bein eða apagogisk. 
Hin beina sönnun byggir ályktunina beinlínis á roksemdum, 
er fyrirfram verða að vera gefnar sem gildar, og getur hún 
verið ymist deduktiv eða induktiv. 

76. gr. í hinni deduktivu sönnun er ályktað fránokkru 
almennu til nokkurs sjerstaklegs; hún er í því fólgin að sýna 
að subjektið í setningu þeirri, er sannast á, hefur fullkomið eða 
partielt identitet við annað og að þetta annað hefur full- 
komið eða partielt identitet við nokkuð þriðja; af því má 
þá s/na, að subjektið í hinni umiæddu setningu hefur full- 
komið eða partielt identitet við hið þriðja og sje þetta þriðja 
prœdikatið i hinni umræddu setningu, þá er hún raeð því 

4 



Digitized 



byGoogle 



50 

sönnuð; að öðrum kosti verður að halda lengra áfram; þann- 
ig má sannaað hvalirnir fœða lifandi unga, með því aðhval- 
irnir eru spendyr og spendyr fœða lifandi unga. 

77. gr. 1 hinni induktivu sönnun er ályktað f rá nokkru 
einstöku eða sjerstöku til nokkurs almenns; hún er í því 
fólgin, að syna að prædikatið á við subjektið, í hverju sjer- 
stöku sambandi sem það er, og þar af leiðir aðprœdikatið á 
við subjektið yfir höfuð; t. d. kvaðratið af hverri reellri stœrð 
er positivt; þetta má sanna með því, að reel stœrð erannað- 
hvort positiv stœrð eða negativ stœrð og að kvaðrat af hverri 
positivri stœrð er positivt og kvaðrat af hverri negativri 
stœrð er einnig positivt. 

A=AB-lAC; B=BD; C=CD. 
A=ABD|ACD. 

=AD|-AD. 

=AD. 

78. gr. Hin apagogiska sönnun (deductio adabsurdum) 
synir að þesis, þ. e. setning sú, er sannast á, er gild með 
því að syna, að hin kontradiktoriska mótsetning hennar geti 
eigi átt sjer stað; við sönnun þessa er byrjað á að gjóra ráð 
fyrir því, að hin kontradiktoriska mótsetning þess, er sannast 
á, eigi sjer stað, og svo er sýnt fram á, að þetta leiðir til 
ályktunar, sem er í mótsögn, annaðhvort við það, sem gefið 
er, eða við eitthvert axiom eða eitthvert sannað theorem; á- 
lyktun þessi er því ógild og eptir 71. gr. er það vottur 
þess, að annaðhvort er útleiðslan skökk eða forsetningarnar 
ein eða fleiri ógildar; hafi menn nú fullvissað sig um, að út- 
leiðslan er rjett og sjerhver forsetning gild önnur en hin 
kontradiktoriska mótsetning við það er sannast á, þá verður 
það að vera hún, sem er ógild; en að því leiðir, að sétningin, 
er sannast á er gild, því af tveimur kontradiktoriskum mót- 
setningum er eptir dualitetssetningunni ávallt önnur gild. 

Ef lína afsker parta af tveimur hliðum í þríhyrningi, sem 
eru í sömu hlutföllum sem þær, þá er hún parallel með 
þriðju hliðinni; þetta má sanna með því að gjöra ráð fyrir 



Digitized 



byGoogle 



51 

að svo sje ekki; það yrði þá einhver önnur lína dregin frá 
sama punkti í annari hliðinni að vera paralel þriðju hlið- 
inni, en sú lína mundi þá afskera parta af hinum tveimur 
hliðum þríhyrningsins er vœru í sömu hlutfóllum sem þær; 
en fyrst hún er önnur lína en sú, er fyrst var um að ræða, 
þá getur það eigi átt sjer stað. Hin apagogiska sönnun er 
venjulega nokkuð langsótt og því fer optar betur á að hafa 
direkta sönnun; en hún getur einnig verið langsókt og stund- 
um er ómógulegt að koma henni við; þetta á sjer stað, þeg- 
ar rœða er t. d. um sónnun fyrir hinum logisku grundvall- 
arsetningum; deduktivt verða þær eigi sannaðar, því að þær 
verða eigi heimfærðar undir neitt almennara og induktion 
verður heldur eigi komið við; að svo miklu leyti sem um 
sönnun fyrir þeim getur verið að ræða, þá verður það að 
vera indirekt sönnun, er sýnir út í hvaða fjarstæður menn 
lenda, ef menn vefengja þær. 

79. gr. Sónnunin getur verið fólgin í að hrekja eitt- 
hvað (refutatio); það sem hrakið er, getur ymist verið ein- 
hver sönnun eða einhver setning; sönnunina má hrekja með 
því að syna, að röksemdirnar sjeu ógildar eða eigi fullnægj- 
andi til að sanna það, er sannast á, eða að rókleiðslan sje 
skökk í formlegu tilliti; en þótt sýna megi, að sönnun sú, 
sem framsett er fyrir einhverri setningu, sje ógild, þá er 
setningin eigi hrakin með því, sbr. 71. gr.; hún sjálf verður 
eigi hrakin nema með því að sanna að hin kontradiktoriska 
mótsetning hennar eigi sjer stað. Við málsókn getur veiið, 
að verjanda takist að vefengja allar ástæður sækjanda, ogað 
sækjandi fái því eigi kröfu sína viðurkennda; en vel getur 
verið, að „hann hafi samt á rjettu máli að standa, þótt eigi 
geti hann sannað það. 

80. gr. Sönnun getur verið ógild, ymist af því að rök- 
leiðslan sje skökk í formlegu tilliti, eða af því að gallar sjeu 
á röksemdunum, eða af því að ályktunin sje nokkuð annað 
en það, er sannast átti. Að menn eigi gæta þess, að sönn- 
un hjá sjálfum manni eða öðrum er ógild, á opt rót sína 

4* 



Digitized 



byGoogle 



52 

því, að róksemdirnar eru eigi framsettar að öllu lejti 
með berum orðum, (sbr. 69. gr.), því ef það vœri gjört, 
mundi það opt ljsa sjer jafnskjótt, að sönnunin er ógild. 

81. gr. Skekkja í rökleiðslunni kemur opt frara í því, 
að menn blanda saman partiellu og absolutu identiteti; þótt 
menn eigi segi það með berum orðum, þá byggja menn þo 
þegjandi á því, að þegar A er B (gefið: A=AB), þá sje 
B einnig A (B=BA); af því að fiskarnir lifa í sjónum, þá á 
lita menn að það, sem í sjónum lifir, sjeu fiskar; þettakem- 
ur meðal annars fram í því, að þegar gefiS er, að eitthvað 
er orsök einhverrar verkunar, þá álykta menn frá verkuninni 
til orsakarinnar (sbr. 68. gr.), eða frá því að orsökin á sjer 
eigi stað, til þess að verkunin eigi sjer ekki stað; þegar 
menn sjá að ein setning er rjett, þá er mönnum mjög hætt 
við að meta svo, að það sje sónnun fyrir að astœðurnar sjeu 
gildar (sbr. 71. gr.); á hinn bóginn byggja menn einnig ein- 
att á því, að það raski einhverri setningu, sem að einshagg- 
ar einhverri ástœðu, sem framsett hefur verið sem röksemd 
fyrir setningunni. 

82. gr. Önnur skekkja í rökleiðslum, er stundum kem- 
ur fyrir, sprettur af því að menn eigi gjöra nœgan greinar- 
mun á kontradiktoriskum og kontrarum mót&etningum. Viti 
menn að ein setning er röng, þá er hin kontradiktoriska mót- 
setning hennarrjett, en tvœr kontrœrar mótsetningar geta 
báðar verið rangar; þessa gæta menn eigi ætíð og þegar 
menn vita að önnur þeirra er röng, þykir þeim það vera 
vottur um að hin sje rjett; ef tveir deila og menn vita, að 
annar hefur rangt fyrir sjer, þá verður eigi af því ráðið að 
hinn hafi rjett fyrir sjer; hann getur einnig haft rangt fyrir 
sjer. 

83. gr. Skekkja í rökleiðslunni á þó optast rót sína í 
því, að einhver höfuðhugmynd í rökUiðslunni er tekin % mia- 
munandi þýðingu, sitt á hverjum stað; sjer í lagi á þetta 
heima í þeim direktu rökleiðslum, er byggjast á tveimur 
dómum (sbr. 55. gr.); höfuðhugtökin mega eigi vera þar fleiri 



Digitized 



byGoogle 



58 

en þrjú, en verða við skekkju þessa fjögur og því heitir 
skekkjan qvaternio terminorum; einkum er við því hœtt, að 
hugtak það, sem kemur fyrir í báðum forsetningunum, en 
eigi í ályktuninni (terminus medius), geti verið í tveimurmerk- 
ingum, því meðvitundin hefur síður tilefni til að beina at- 
hygli sínu að því, heldur en hugtókum þeim, er koma fyrir 
í ályktuninni; hin skakka rökleiðsla heitir þá: fallacia falsi 
medii. 

84. gr. Sem dœmi upp á qvaternio terminorum má 
nefna skekkju þá er heitir fallacia a dicto secundum qvid 
ad dictum simpliciter; hún er í því fólgin, að blanda saman 
því sem á að skiljast relativt og því sera gildir absolut;hana 
má og skoða í því fólgna, að álykta frá takmörkuðu identi- 
teti til fullkomins identitets eða identitets með öðrum tak- 
morkunum (sbr. 53. gr.); menn byggja á því, að einhver 
setning gildi almennt hvernig sem á stendur, sem eigi gildir 
nema í sjerstöku sambandi eða í sjerstóku tilliti, þótt þetta 
sje eigi beinlínis tekið fram. Fyr á öldum framsettu menn 
þessa sönnun fyrir, að antipodar eigi væru til: Ef antipodar 
vœru til þá yrðu þeir að hafa fæturna upp og höfuðið niður, 
en menn geta eigi lifað með fæturna upp og hófuðið niður; 
fyrir því geta antipodar eigi verið til; hjer er þess eigigætt, 
að »upp« og »niður« er í fyrri forsetningunni meint frá sjón- 
armiði talandans, en í síðari forsetningunui frá sjónarmiði 
þess, er eigi gæti lifað. Menn kynnu að segja, að það væri mik- 
ill hagur að því, að járnbraut væri lögð frá A til B, og 
hyggilegt er að verja fje til þess sem mikill hagur er að; 
þess vegna er hyggilegt að verja fje til að leggja járnbraut 
frá A til-B; þetta er ógild sönnun, því að í fyrri forsetn- 
ingunni getur verið 4tt við »hag« án tillits til kostnaðar, en í 
hinni síðari er hann miðaður við tilkostnaðinn; auk þess er í síð- 
ari forsetningunni gjört ráð fyrir, að hagurinn lendi hjá þeim, 
er fjeð leggja Jram, en í fyrri setningunni er óákveðið, hvar 
hann lendir. Hinn nafnkunni sofisti Prótagóras tók að sjer 
að kenna málaflutning manni, er Evathlos hjet; helminginn 



Digitized 



byGoogle 



M 

af kenn&lukaupinu borgaði Evathloe fyrirfram en hinn helming- 
inn samdÍ8t svo um, að hann skyldi borga, er hann væri 
búinn að vinna eitt mál. Þegar náminu var lokið, tók Evath- 
los eigi að sjer að flytja neitt mál og borgaði heldur ekkert. 
Prótagóra8 stefndi honum þá fyrir dóm. Fyrir dómstólniini 
sagði Prótagóra8: »Hvernig sem fer, þá verður Evathlos að 
borga mjer, því annaðhvort vinnur hann málið, og þá verð- 
ur hann að borga mjer eptir samningi okkar, eða hann verð- 
ur dæmdur til að borga, og þá verður hann að borga mjer 
eptir dóminumc Evathlos sagði aptur á móti: >Hvernig sem 
málið fer, þá þarf jeg ekkert að borga Prótógórasi, því ann- 
aðhvort vinn jeg málið og þá er jeg eptir dóminum laus við 
að borga, eða Prótagóras vinnur málið, en þá hef jeg eigi 
unnið neitt mál og þarf því eptir samningnum eigi að borga«. 
Hjer er blandað saman borgunarskyldu Evathlosar yfir höf- 
uð og borgunarskyldu hans áður en skilyrði samningsins er 
fyrir hendi. 

Mörg orð, t d. margir, mikið, opt, hafa enga ákveðna 
þýðingu nema undirskilið sje nokkuð sem miðað er við; þótt 
aagt sje: Á íslandi eru opt eldgos og á Islandi eru sjaldan 
þrumuveður, þá verður eigi af því ályktað, að á íslandi sjeu 
eldgos tíðari en þrumuveður. 

85. gr. Qvaternio terminorum kemur enn fremur fram 
við homonym orð, þ. e. við það, að sama orð hefur beinlínis 
tvœr þýðingar, t. d. Kláus er refur, refur er ferfœtt dfr; 
þess vegna er Kláus ferfætt dyr; fyrir börn kostar inngang- 
urinn 25 a. fyrir hvert; Árni og Guðrun eru börn Jons; þess- 
vegna kostar inngangurinn 25 a. fyrir hvort þeirra (sem 
reyndar eru á þrítugsaldri). I þessum og þvílíkum dæmum 
er eigi hætt við aJð neinn blekkist af tvíræði orðanna, en 
stundum'geta orð haft tvær merkingar, en þær legið svo 
nærri hver annari, að menn gæti eigi mismunarins; »punktur« 
getur bæði þytt takmark línu, og þá hefur hann engastærð, 
og einnig lítinn flöt; >nú« getur bæði þytt takmark liðins 
og ókomins tíma og sómuleiðis nokkurt tímabil beggja vegna 



Digitized 



byGoogle 



55 

við það takmark; »alin« er eigi að eins sú lengd, sem svoer 
í lögum ákveðin, heldur og bæði meiri og minnilengd 
en sem munar svo lítið frá því, að þess gœtir eigi við það, 
sem í hvert sinn er um að rœða. Sjerstaklega má hjer nefna 
orðið 8ami. Orð þetta er í fyrsta lagi haft til að tákna sama 
einstakling, t. d. konungur Noregs er sami maður sem kon- 
ungur Svíþjóðar, í öðru lagi sama almennt hugtak, t. d. 3 + 4 
er sami fjöldi sem 2 + 5, í þriðja lagi er þaðhaft um tegundir og 
einstaklinga, sem heyra undir sama flokk, svo að þaðverður 
sömu þyðingar sem »samskonar«, t. d. bæði borðin eru smíð- 
uð úr sama við; þar er ekki sú meiningin, að annað borðið 
hafi verið tekið sundur og hitt borðið smíðaðúr efninuí því, 
heldur að viðurinn sje samskonar í báðum borðunum. Við- 
víkandi því að orðið sama er haft um almennt hugtak, þá 
var til þess bent í 8: gr. að vjer getum eigi nema á ófull- 
kominn hátt sett oss það fyrir hugskotssjónir; vjer getum 
eigi beinlínis hugsað oss t. d. hest öðruvísi en sem hafandi 
einhvern ákveðinn lit og fleiri einkenni, er eigi heyra til 
sjálfu hugtakinu, en vjer erum oss þess meðvitandi, að 
þetta eigi heyrir hugtakinu til og að það gæti verið allt ann- 
að, án þess að hugtakið breyttist, og það er hinn fasti, ó- 
breytilegi kjarni, er vjer eigum við með hugtakinu; sjerstak- 
lega er oss orðið þetta svo tamt við talnahugmyndirnar, að 
vjer varla gætum þess, að vjer reyndar getum eigi sett oss 
neina tölu beinlínis fyrir hugskotssjónir, án þess að hugsa 
oss hana sem tölu af einhverju; en þó að vjer segjum: hest- 
ur er sama hugtak sem hestur, í annari þyðingu en sams- 
konar hugtak, þá er það heldur eigi svo að skilja, að orðið 
»8ama« bendi á, að hugtakið hestur sje neinn einstaklingur. 
Hi'nar mismunandi merkingar í »sami« geta farið svo í bága 
hver við aðra, að vjer getum t. d. sagt: þessi maður er ekki 
lengur sami (þ. e. samskonar) maður sem hann var áður. 
Þessar mismunandi merkingar orðsins »sami« hafa optar en 
einu sinni haft áhrif á skoðanir manna; þegar sagt er um 
marga menn, að þeir hafi sömu hugmynd, þá hefur ýmsum 



Digitized 



byGoogle 



56 

orðið að ætla, að í því lægi meira, en að hugmynd þeirra 
vœri samskonar eða að hún vœri um hið sama; þeir hafa 
litið svo á, að hún vœri nokkurskonar hlutur, er kœmi fyrir 
á mórgum stöðum, og það má álíta víst, að hugsjónakenning 
Platós sje að nokkru leyti af þeirri rót runnin. 

86. gr. Þriðja tegund af qvaternio terminorum er falla- 
cia figurœ dictionis, sem fólgin er i að blanda saman mis- 
munandi þyðingum, er koma fram við að orð er haft í mis- 
munandi sambandi í setningunum, í því að þyðingin breyt- 
ist við beygingarnar o. s. frv.; t. d. Faxi er fljótur, fljótur 
er lysingarorð; þess vegna er Faxi lýsingarorð; þegar því er 
blandað saman, að orð eru höfð kollektivt og distributivt kem- 
ur sama fram, t. d. öll hornin í þríhyrningnum eru 180°; 
hornið C er horn í þríhyrningnum; þess vegna er hornið C 
180°; sama skekkja kemur fram, þegar nokkuð, sem gildir 
um sjerhvað einstakt, er heimfœrt upp á samsafn margs af 
því; um hvert einstakt korn í kornhrúgu gildir það, aðþótt 
það sje tekið burtu, þá er hrúga eptir; en það gildir eigi, 
ef þau eru óll (eða flestóll) tekin burtu. Þótt eigi muni um 
hverja litla upphœð eina sjer, þá munar um þœr margar 
saman. 

87. gr. Hin indirekta induktiva rökleiðsla verður mjög 
opt skökk við það að menn þykjast vita að einhver hugtaka- 
samfe^ð eigi sjer ekki stað, án þess að svo sje, fallacia ficta 
universalitatis; í náttúrufræðinni er sjerstaklega hætt við 
þessu. 

88. gr. Gallar á röksemdunum geta sumpart verið í 
því fólgnir, að röksemdirnar sjeu ósannaðar, sumpart í því að 
þær megi eigi hafa fyrir róksemdir í það sinn; þetta síðara 
á sjer stað, þegar það er haft fyrir röksemd, sem sannast á, 
eða það, sem eigi verður á öðru byggt, en því sem sannast 
á (Petitio principii; petere id, qvod demonstrandum in prin- 

> cipio propositum est); þegar það með berum orðum kemur 
fram í rökleiðslunni, að byggt er á því, er sannast á, heitir 



Digitized 



byGoogle 



J>að circuhis in demonstrando, t. d. þegar Á er haft sem á- 
stæða fyrir B, B fyrir C, C fyrir D og svo D fyrir A. 

89. gr. Að hafa það fyrir röksemd, er sannast á, getur 
eigi villt neinn, ef róksemdin er framsett með sömu orðum 
sem ályktunin; en meiningin getur verið hin sama, þótt hún 
sje framsett með öðrum orðum; t. d. opíum svœfir, af því að 
það hefur svæfandi krapt; stúlkan er orðin mállaus, af því 
að hún hefur misst hœfilegleikann til að tala. Á miðöldun- 
um framsettu menn sem ástœðu fyrir því, að andinn væri 
jafnan hugsandi, það, að eðli andans væri það að hugsa; sje 
hjer með »eðli« átt við eiginlegleika, er ávallt hljóti að lýsa 
sjer, þá er með ályktuninni sagt hið sama sem með rókseind- 
inni, en sje með »eðlk að eins átt við hæfilegleika, er and- 
inn hafi til að bera, þá er eigi víst, að hæfilegleiki þessi sjc 
ávallt notaður, og þá er sönnunin ógild af annari ástæðu. 
Circulus in demonstrando kemur sjaldan fyrir, nema því að 
eins að sá, sem framsett hefur sönnun, er petitio principii 
felst í, sje knúinn til að færa rök fyrir ástæðum sínum; samt 
sem áður er petitio principii eigi sjaldgæf og það er langt 
f rá, að vera vottur um skort á skarpleika, að framsetja sönn- 
un þar sem byggt er á því, er sannast átti; hve hætt er við 
þessu er auðsætt, þegar þess er gætt, að vjer hofum jafnan 
mjög margar skoðanir og viðurkennum jafnan sem gildar 
mjög margar setningar, án þess að vjer munum eða hugsum 
eptir í hvert sinn, er vjer minnumst þeirra, á hverju vjer 
byggjum gildi þeirra; það getur því öllum orðið, að byggja 
á einni setningu einmitt það, er geíur henni gildi sitt. í 
hinni nafnkunnu apagogisku sönnun Anselmusar skólaspekings 
fyrii tilveru guðs er petitio principíi. Fyrst definerar hann 
guð sem það, er ekkert hærra verður hugsað (id qvo majus 
cogitari non potest); nú er guð annaðhvort til í raun og veru 
(in re) eða hann er ekki til í raun ogveru, heldur að eins í 
hugsun vorri (in solo intellectu); setjum svo aðhið síðaraeigi 
sjer stað, að guð sje að eins til í hugsun vorri, þá verður 
nokkuð hærra hugsað, sem sje það sem er til bæði í hugsun 



Digitized 



byGoogle 



vorri og í raun og veru (et in intellectu et in re); þetta, er 
væri hærra en guð mundi þá jafnframt vera hærra en það, 
er ekkert hærra yrði hugsað, en það er mótsögnog þvíverð- 
ur setning sú, er það byggist á, sem sje að guð sje eigi til 
í raun og veru, að vera ógild og fyrir því hlytur hann að 
vera til í raun og veru. Hjer er tilvera í raun og veru 
fólgin í definitioninni, en hjer sem endrarnær þarf bjerstaka 
sónnun fyrir því, að það, sem definitionin á við, eigi sjer 
stað fyrir utan hugsun mannsins. í heimspekilegum efnum 
eru mjög viðsjárverðar sannanir sem petitio principii er í; 
einkum er hætt við að menn láti blekkjast af slíkum sönn- 
unum, ef rökleiðslurnar eru langsóktar og skarplegar hver 
fyrir sig; menn geta eigi gjört sjer í hugarlund, að stór og 
traustlega samfelld bygging kunni að vera í lausu lopti 
byggð, enda getur þurft djúpar og nákvæmar rannsóknir til 
að rekja alla röksemdakeðjuna svo á enda, að það komi fram, 
að byggt er á því er sannast átti. Þess eru mörg dæmi, að 
skoðanir hafa á stuttum tíma fengið mikla útbreiðslu, en svo 
hafa menn fljótt horfið frá þeim aptur; orsökin er þá opt 
sú, að það hefur komið fram, að petitio principii hefur verið 
í rökleiðslum þeim, er þær byggðust á. 

90. gr. Heterozetesis heitir sönnun sú, sem ógild er af 
þeirri ástæðu, að ályktunin er nokkuð annað en það, er sann- 
ast átti, en á því er þó byggt, að það sje sannað. Heter- 
ozetesis getur verið sumpart kvalitativ (metabasis in aliud 
genus), sumpart kvantitativ, þegar sannað er of lítið eða of 
mikið. 

Metabasis in aliud genus kemur fram, þegar einhver 
höfuðhugmynd er í annari þyðingu í sónnuninni en í því, er 
sannast átti (sbr. það sem áður er sagt um qvaternio term- 
inorum); sjerstaklega getur opt átt sjer stað, að hugtak sje 
definerað þannig, að orðið, sem táknar það, þyðir eigi alveg 
hið sama í almennu máli; ef svo það, sem sannað er um 
hugtakið, eins og það er definerað, er látið gilda um það, 
sem meint er með því í daglegu tali, þá kemur heterozetes- 



Digitized 



byGoogle 



59 

is fram, t. d. ef það sem gildir um »efni«, sem samsafn ó> 
breytilegra atoma, er látið gilda um nokkuð, sem menn verða 
varir við með skilningarvitunum. 

Þegar sannað er of lítið þá nœr sönnunin eigi svo langt 
sem þörf er á; þótt synt sje fram á, að eitthvað eigi sjer opt 
stað, þá er eigi með því sannað, að það eigi sjer ætíð stað; 
hin teleologiska sönnun fyrir tilveru guðs kemst það lengst 
að syna, að hin haganlega niðurskipun hlutanna í heiminum 
bendir á þann grundvöll tilverunnar, er hafi til að bera speki 
og mátt langtum meiri en mennirnir, en hiín nær eigi svo 
langt, að sanna, að grundvöllur þessi hljóti að vera skapandi 
og stjórnandi persónulegur guð. 

Þegar sannað er meira en það, er sannast á. gjörir það 
lítíð til með því að frá því má þá draga það, er sannast 
átti, t. d. ef sannað er absolut identitet, þar sem eigi var 
þörf á að sanna meira en takmarkað identitet, En orðatil- 
tœkið að sanna of mikið er venjulega haft, þegar svo stend- 
ur á, að eptir hinni ofmiklu sonnun ætti nokkuð að eiga 
sjer stað sem vitanlega á sjer eigi stað; þetta er þá vottur 
þess, að sönnunin er ógild (sbr. 71. gr.) meðal annars að 
því er það snertir, er eannast átti; í þessum skilningi gildir 
setningin; qvi nimium probat, nihil probat; menn hafa fram- 
sett sem ástæðu fyrir því, að menn eigi mættu taka af sjer 
líf ið, það að maðurinn eigi mætti svipta sig því, er hann eigi 
hefði sjálfur veitt sjer; að sönnun þessi er ógild, l^vsir sjer í 
því, að eptir henni mættn menn t. d. eigi klippa hár sitt. 

91. gr. Heterozetesis getur fengið sjerstaka þyðingu í 
mótmœlum móti orðum annara; húu getur þar ymist sprott- 
ið af því, að menn eigi skilji til hlítar, hvað það er, sem 
hrekja þarf, ignoratio elenchi eða status controversiœ, /mist 
af því að menn viljandi skipti um það eða breyti því, 
mutatio elenchi. Þessi heterozetesis kemur fram bæði í því, ., 
að sanna það, sem aldrei var borið á móti og í því, að 
hrekja það sem aldrei var haldið fram. í stað þess t. d. að 
hrekja það, að einhver hafi gjört rangt, þá sanna menn að 



Digitized 



byGoogle 



60 

athöfn hans hafi orðið til góðs og láta svo sem með því sje 
það hrakið, að hann hafi gjört rangt. Eleatarnir hjeldu því 
fram, að engin hreifing vœri til í raun og veru. Þetta vildi 
Diogenes frá Synope hrekja með því að láta menn sjá, að 
hann gœti gengið fram og aptur; í þessu var heterozetesis, 
því Eleatarnir báru ekki á móti því, að hið líkamlega birt- 
ist fyrir skilningarvitum vorum sem hreifanlegt, heldur var 
um það að ræða, hvort undirrót skynjananna vœri nokkuð 
fyrir utan meðvitundina eða lœgi að eins í henni sjálfri. 

92. gr. Sú þyðing, sem reglur hinnar formellu logikur 
hafa, hefur eigi œtíð verið rjett metin. Þess er sjerstaklega 
vel að gæta, að það sem í hinni formellu logik er haft til 
meðferðar er eigi beinlínis neitt fyrir utan hugsun manns- 
ins, heldur hugtök, eins og þau eru ákvörðuð af hugsun 
mannsins; það er því ekki rjett, sem sumir hafa haldið fram, 
að sama almennt hugtak gœti eigi þytt annað en saniskon- 
ar hugtak og að þar af leiðandi sú nauðsyn, er vjer leggjum 
í hin logisku sambönd væri að eins hugarburður, að t. d. í 
direktum rökleiðslum byggðum á tveimur dómum væri ætíð 
qvaternio terminorum; þeir hafa þannig sagt, að í dæminu: 

sjerhver maður er dauðlegur; 

Sókrates er maður; 

Sókrates er dauðlegur; 
væri »maður« í fyrri setuingunni og »inaður« í seinni setn- 
ingunni tvennt sitt hvað, það væri sama hugtak að eins í 
þýðingunni samskonar hugtak og í sambandi við þetta þ/ddi 
sjerhver »maður« í fyrri setningunni að rjettu lagi að eins 
sjerhver maður, sem vjer þekkjum; hjer er sem sje á því 
byggt, að »maður« sje nafn á nokkru tilveranda og sem þá 
verður í hvert skipti að hafa mörg mismunandi einkenni, í 
stað þess, að það er fyrst og fremst nafn á almennu hug- 
taki, sem menn keppa eptir svo sem auðið er að halda í 
huga sínum lausu við allt, sem eigi er innifalið í því, og 
talnahugmyndirnar má nefna sem dæmi þess að menn geta 
komist mjóg nærri því takmarki; nær lægi að vísu að segja 



Digitized 



byGoogle 



61 

»maðurinn« en ekki »sjerhver maður«; 2 og 2 eru 4; þetta 
þyðir meira en að sjerhverjir tveir og tveir, sem vjer höf- 
um þekkt, hafa verið fjórir; með 2 eigum vjer við 1 + 1; 
með 3 við 2 + 1 og með 4 við 3 + 1; af því leiðir: 

2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4; 
vœri þetta nokkuð háð hinni takmörkuðu reynsluþekkingu 
manns, þá vœri sjálf ídentitets-setningin henni háð, að því 
er snertir almenn hugtök, og þá vœri öll hugsun í lausu 
lopti byggð. 

Aðrir hafa viljað kasta skugga á reglur hinnar formellu 
logikur af þeirri ástæðu, að álíta mætti að í "rökleiðslunum 
væri jafnan fólgin nokkurskonar petitio principii; þannigværi 
í dæminu: sjerhver maður er dauðlegur, Sókrates innifalinn í 
»sjerhver maður«, menn gætu eigi sagt fyrri forsetninguha, 
nema menn vissu það um Sókrates auk annara, að hann væri 
dauðlegur; en þetta er ekki rjett; setningin »sjerhver maður 
er dauðlegur« eða »maðurinn er dauðlegur« getur verið gef- 
in óháð því, að Sókrates er maður og að hann þar af leið- 
andi er dauðlegur; 5 og 5 eru 10 án tillits til þess, þeir 5 
fingur, sem jeg hef á hvorri hendi, eru til samans 10 
fingur. 

Enn hefur því verið haldið fram sem ástæðu fyrir því, 
að reglur hinnar formellu logikur væru þyðingarlitlar, að 
menn eigi færu í hugsun sinni eptir þeim; þetta er að vísu 
allt of opt satt; menn álykta jafnaðarlega, án þess að setja 
sjer fyrir hugskotssjónir allar þær setningar, sem gild álykt- 
un þarf að styðjast við, enda er það miklu fljótlegra, og þó 
að ályktunin samt sem áður verði optar rjett, þá getur það 
eigi verið hinni formellu logik til ámælis, að hún framsetur 
þær kröfur, sem nauðsynlegt er að fullnægja, ef trygging á 
að vera fyrir því, að svo sje, og þegar ágreiningur verður 
nm, hvort einhver setning sje rjett, þá getur orðið nauðsyn- 
legt að taka þær til greina. Enn fremur er þess að gæta, að 
það er að minnsta kosti eitt svið þar sem í daglegu lífi 
beinlínis er farið eptir þeim og það er við stærðahugtókin. 



Digitized 



byGoogle 



Reikningsreglurnar eru hinar logisku reglur, lagaðar eptir eðli 
stærðahugtakanna: að vísu geta tnenn reiknað töluvert, án 
þass að kunna nokkrar reikningsreglur, enhvaðmiklu lengra 
menn komast með því að nota þær, er bending um, hvaða 
framfarir það mundi hafa í för með sjer, að fylgja nákvæm- 
lega hinum logisku reglum viðfleiri hugtakaflokka. 

Á hinn bóginn hafa menn stundum gefið hinum logisku 
reglum of mikla þyðingu, svo sem gœtu þœr út af fyrir sig 
getið upplysingar að efninu til um nokkuð tilverandi; allur 
þorri hugtaka vorra, er til orðinn við að ákvarða nákvœm- 
lega hugmyndir, sem hjá oss hafa vaknað við skynjanirnar, 
og vjer keppum eptir að laga þau eptir hinu tilveranda svo 
vel sem vjer getum; oss er því orðið tamt að skoða svo, að 
hugtók vor sjeu um nokkuð tilverandi, og vjer gœtum þess 
eigi œtíð, að beinlínis eru þau eigi annað en hugsmíðár 
sjálfra vor; þœr ályktanir, er vjer leiðum út um hugtók vor, 
getum vjer því' að eins heimfœrt upp á nokkuð tilverandi, að 
vjer hofum gengið úr skugga um, að hugtókin samsvari ná- 
kvœmlega því sem í raun og veru á sjer stað; þetta hafa 
menn eigi ávallt hugfast og sjerstaklega er mönnum hœtt 
við, að skoða glöggleik og skiljanleik einhverrar setningar sem 
vott um gildi hennar út í umheiminum, án þess að gæta 
þess, að það að skilja nokkuð er eigi annað en að sjá, að 
það er í samkvæmni við annað, er vjer viðurkennum sem 
gilt, en verið getur, að vjer eigi höfum vissu fyrir gildi þess 
fyrir utan hugsun vora. 

Viðbœtir. 

Nokkur atriði, er liggja fyrir utan svið hinnar form- 
ellu logikur. 

93. gr, Viðmerkjanir vorar komumst vjer í samband 
við hið tilveranda og þær eru beinlínis gefnar fyrir meðvit- 
undinni. Það sembeinlínis er gefið, hefur að eins subjektiva 



Digitized 



byGoogle 



63 

vis«u, t. d. að sólin gengur daglega frá austri til vesturs, en 
þegar það, sem beinlínis er gefið, er tekið til íhugunar, þá 
fœr niðurstaða sú, er menn komast að, objektiva vissu; sú 
niðurstaða getur stundum farið í bága við það, sem beinlín- 
is er gefið, t. d. að jórðin er hnöttótt, en hún er þó œtíð á 

Þ ví b ygg ð - 

94. gr. Af merkjunum myndast skynjanirnar og þær 
eru tvenns konar eptir því, hvort það senT skynjað er, er 
innra ástand meðvitundar vorrar eða það er nokkuð, sem vjer 
byggjum á, að sje fyrir utan hana; til byrjunar fellur þá 
saman skynjunarmyndin og hinn skynjaði hlutur og það er 
fyrst við íhugun síðar, að vjer förum að greina sundur hinn 
skynjaða hlut sjálfan og mynd hans í huga vorum. Hið 
fyrsta merki um objektiva tilveru nokkurs hlutar er band 
það, er hann leggur á hugmyndagang vorn þegar vjer skyuj- 
um hann. 

95. gr. Vjer rekum oss daglega á að skynjanir vorar 
eru brigðular, að ekki er allt sem synist, og þá hofum vjer 
í hversdagslífinu tvœr aðferðir til þess að prófa þœr; önnur 
er sú, að maður ber eina skynjan sína saman við ítrekaðar 
skynjanir sjálfs sín, helzt undir nokkuð breyttum kringum- 
stœðum og hentugri til athugunar; menn gœta betur að því, 
sem manni fyrst synist, skoða það ef auðið er frá ymsum 
hliðum, þreifa á því ef þess er kostur o. 8. frv.; ef barn 
lœtur enda á priki ofan í poll, synist því prikið vera brotið, 
en við að taka það upp sannfærist það um, að svo er eigi; 
eins og mennirnir eru mismunandi aðgætnir svo er og mis- 
jafnt, hvað sami maðurinn gætir vel að í hvert sinn; sjer- 
staklega getur þekking hans og tilfinning haft mikil áhrif í 
því tilliti; geti það sem hann skynjar eigi samrymzt því, er 
hann byst við, eptir þeirri þekkingu, er hann hefur, þá at- 
hugar hann það betur en ella, nema hann telji sjálfsagt, að 
það sje mis8kynjan; það sem hann lætur sig mik^u skipta 
athugar hann betur en það, er honum þykir lítilsvert; það 
sem er í samkvæmni við tilfinningar hans tekur hann gilt 



Digitized 



byGoogle 



64 

athugunarlítið, en það sem fer í bága við þœr, tortryggir 
hann um skör fram. Önnur aðferð til að prófa eina skynj- 
an er að bera hana saman við skynjanir annara, og gildir 
þá hið sama um þœr. Af skynjunum þeim, sem verið hafa 
í samkvœmni við aðrar skynjanir sjálfs manns og annara, 
hafa svo í hversdagslífinu myndast ótölulega margar hug- 
myndir og setningar um samferðir þeirra. 

96. gr. Hin vísindalega þekking á umheiminum bygg- 
ist eins og hversdagsþekkingin á skynjunum, en þœr eru 
athugaðar og ákveðnar nákvœmar, opt með sjerstókum verk- 
fœrum, og undir fjölbieyttari kringumstæðum; af því að það 
er áríðandi að hafa mikið safn af nákvœmlega ákveðnum 
skynjunum, þá er eigi beðið eptir því, að þœr beri fyrir 
oss, eins og af tilviljun, heldur fara menn að leita að þeim; 
að því miða meðal annars allskonar söfn, rannsóknarferðir og 
tilraunir. 

97. gr. Annað stig til vísindalegrar þekkingar á um- 
heiminum er það, að hugsunin tekur til meðferðar hugmynda- 
samferðir, sem gefnar eru með safni af skynjunum, er hafa 
fleiri eða færri einkenni sameiginleg, og leiðir induktivt út 
af þeim eptir 66. gr. einhverja almenna setningu; hún getur 
verið um eitthvert einkenni almenns hugtaks, er hinir at- 
huguðu hlutir falla undir, eða um orsakar samband milli 
þeirra o. fl. Ef maður hefur t. d. tekið eptir að einhver 
höggormur hefur klofna tungu, þá getur fyrst verið álitamál, 
hvort það er eigi einkenni, er þessi einstaki höggormur hef- 
ur og aðrir eigi; en þegar maðurinn sjer, að allir aðrir ein- 
staklingar, er hann getur athugað og sem falla undir hug- 
takið »höggorraur«, hafa þetta einkenni, þá getur hann af því 
myndað setninguna: allir þeir höggormar, er jeg þekki, hafa 
klofna tungu; ef hann þekkti alla höggorma mundi hann 
geta sagt með vissu: allir hðggormar hafa klofna tungu; svo 
yfirgrip8mikil er eigi þekking hans, en sú röð og regla, sem 
yfir höfuð 1/sir sjer í náttúrunni, vekur hjá honum þá ætl- 
un, að hjá þeim höggormum, sem hann eigi þekkir, muni 



Digitized 



byGoogle 



65 

það, að hafa klofna tungu, fylgja með þeim óðrum einkenn- 
um, er gjöra að nokkuð kemst undir hugtakið höggormur, 
eins og hjá þeim höggormum, er hann þekkir; hann fram- 
setur þá hina almennu setningu: höggormurinn hefur klofna 
tungu; það er setning, sem, eptir rjettum hugsunarreglum, 
er leidd út af hugtakasamferðum, er hann þekkir, og sem 
vænta má að gildi almennt, en hvort svo er eða ekki, þarf 
frekari rannsóknar við; slík setning er hypothesa, þ. e. setn- 
ing, sem til bráðabirgða er gjört ráð fyrir að sje gild, til 
pess að leiða ályktanir út af henni, en þær má svo taka 
til rannsóknar og þá um leið gildi hypothesunnar. 

98. gr. Hið þriðja stig er það, að leiða við deduktion 
tit af hypothesunni ályktanir um ymislegt einstaklegt, álykt- 
anir, sem verða að vera gildar svo framarlega sem hypothesan 
er gild (sbr. 71. gr.); ef hypothesan hefur verið rjett mynd- 
uð, þá leiðir af sjálfu sjer, að það sem út af henni verður 
leitt, getur eigi farið í bága við þær hugmyndasamferðir, sem 
hún er mynduð af, en það eru leiddar út af henni ályktanir 
um annað og helst um það, sem er sem ólíkast því, er hún 
var leidd út af. 

99. gr. Hið fjórða stig er staðfestingin (verifioatio), 
sem fólgin er í því að bera ályktanir þær, er deduktivt voru 
leiddar út af hypothesunni saman við það, sem í raun og 
veru á sjer stað, og verða það þá að vera aðrir hlutir en 
þeir, er hún var mynduð af. Ei ályktanirnar koma eigi 
heim við reynsluna, þá er hypothesan skókk; að minnsta 
kosti þarf hún þá eitthvað að lagast; en ef ályktanirnar 
koma heim við það, sem reynslan synir, þá staðfestist hypo- 
thesan; þegar þetta á sjer opt stað og undir mjög ólíkum 
kringumstæðum, þá fer það að verða svo líklegt að hún sje 
gild, að það nálgast fulla vissu, og að lokum er farið að 
telja hypothesuna óldungis vissa eins og ef það lysir sjer, 
að hún er afleiðing af annari viðurkenndri setniningu. 

Þegar Newton hafði dottið í hug sú hypothesa, að það 
væri sá sami kraptur, er á hverju augnábliki sveigði tunglið 

5 



Digitized 



byGoogle 



66 

út af beinni stefnu, sem sá kraptur, er á yfirborði jarðarinnar 
ljeti hlutina detta niður, þá dró hann af því þá álvktun, 
að tunglið œtti að falla á hverri sekúndu jafnmikið frá beinni 
stefnu eins og hlutur í þeirri fjarlægð frá jörðunni mundi 
detta langan veg niður; þegar hann svo fór að reikna þetta 
út, þá kom það eigi heim; þetta skoðaði hann þá sem vott 
um, að hýpothesasín vœri ógild og sleppti því að hugsa um 
hana frekara; en þegar hann mörgum árum síðar fjekk að 
vita að yfirborð jarðarinnar var fjær miðpunkti hennar en 
menn áður höfðu álitið og hann hafði byggt á, þá tók hann 
aptur fyrir útreikninginn og þá kom allt heim; þá bar sam- 
an þeirri ályktun, sem draga mátti út af hypothesunni og 
því sem í raun og veru á sjer stað; við það staðfestist hypo- 
thesan og síðan hefur hún verið staðfest á ny svo opt, að 
hún þykir eigi lengur neinum efa undirorpin. 

100. gr. Þegar hypothesan á við eitthvert einkenni 
almenns hugtaks, t. d. að hóggormurinn hefur klofna tungu, 
og búið er að «staðfesta hana svo vel, að vjer erum orðnir 
sannfærðir um, að hver einstaklingur, er fellur undir hug- 
takið, hefur þetta einkenni, þá getur orðið tilefni til að bæta 
einkenninu við innihald hugtaksins og taka það upp í defini- 
tion þess; hypothesan, sem til byrjunar var empiriskur dómur 
verður þá eptir það aprioriskur dómur. Ef vjer nú hugsum 
oss, að síðar kynni samt að finnast einstaklingar, sem vantaði 
þetta einkenni, þó að þeir hefðu öll einkenni hugtaksins, 
eins og það áður var ákveðið, þá gæti verið um tvennt að 
tala: annaðhvort að breyta hugtakinu aptur, meðþvíaðnema 
hið umrædda einkenni burt úr defmition þess, eða halda 
hugtakinu föstu, eins og búið var að ákveða það, og mynda 
nytt hugtak fyrir hina nyfundnu einstaklinga, telja þá sem 
nýja tegund, koordineraða hinni fyrri. 

101. gr. Þess var áður getið, að menn .gjöra tilraunir 
til þess að geta haft fyrir sjer fleiri hugmyndasamferðir, held- 
ur en annars mundu bera fyrir menn; við það hafa menn 
lært að þekkja yms einkenni hlutanna, sem mönnum annars 



Digitized 



byGoogle 



67 

liefðu aldrei komið trl hugar, en einkum hef ur tilraunin mikla 
jpyðingu, sem prófsteinn fyrir hypothesuna. Tilraun (experi- 
rnent) er athugun þess, hvað fram fer, þegar menn hafa 
sjálfir að meiru eða minna leyti útvegað þau skilyrði, sem 
fyrir hendi eru; með tilrauninni er eins og spurning lögð 
fyrir náttúruna, sem hún er látin svara; við hvað mikinn 
kulda loptið verður lagarmyndað var t. d. ómögulegt að vita 
nema með tilraunum; ályktanir þær, sem leiða má út af 
hypothesunni, má prófa með því, að búa þau skilyrði, til, 
þar sem nokkuð œtti að koma fram, ef hypothesan er rjett, 
og gæta svo að, hvort það í raun og veru kemur fram. — 
Auk þess sem tilraunirnar veita monnum margar upplysingar, 
sem menn annars mættu bíða lengi eptir eða aldrei gætu 
fengið, þá hafa þær þann kost, að menn jafnaðarlega þekkja 
við þær miklu betur en endrarnær þau skilyrði, sem eru fyrir 
hendi, og eru betur búnir undir að athuga það, sem þar fer 
fram; en við margt er annaðhvort erfitt eða ómögulegt að 
koma tilraunum við, t. d. að því er snertir hreyfingar himin- 
huattanna, en þegar svo stendur á er mikilsvert, ef menn 
fyrir fram geta vitað af því þegar einhver óvenjuleg skil- 
yrði munu verða fyrir hendi, t. d. sólmyrkvi, því þá geta 
menn búið sig undir að athuga sem bezt það, sem þá fer 
fram« 

102. gr. Hypothesan snertir meðal annars orsakar sam- 
band hlutanna; í hversdagslífinu þykjast menn beinlínis verða 
varir við verkanir orsakanna, en reyndar er það sem vjer 
verðum varir við eigi annað, en að einn atburður verður á 
eptir öðrum atburði; ef eg t. d. snerti lampakveik með log- 
andi eldspytu, þá kviknar á lampanum, en það sem eg þar 
sje, er hið sama, hvort sem snertingin er orsök þess að á 
lampanum kviknaði eða eigi; það sem fer á undan einum 
atburði er antecedcns hans en það sem á eptir honum fer 
conseqvens hans; ef einn atburðurfer stöðugt og skilyrðislaust 
á eptir öðrum atburði, þá köllum vjer antecedens-inn orsök 
og consequens-inn verkun. Margt er antecedens eins atburð- 

5* 



Digitized 



byGoogle 



ar, sem ekki er orsök hans, t. d. halastjarna, er sjest áund- 
an stórsótt, (post hoc er annað en propter hoc), en meðal 
antecedensanna er þó orsakarinnar að leita; nóttin er stöðug- 
ur antecedens dagsins, en hún er þó ekki orsók hans, því að 
dagurinn fer ekki skilyrðislaust á eptir henni, heldur er það 
bundið við annað, t. d. uppkomu sólarinnar. Stundum getur 
verið að tveir atburðir fylgist að og að menn villist á því, 
hvað er antecedens (orsök) og hvað er conseqvens (verkan); 
þá er kallað að menn taki hysteron proteron; svo getur og 
verið að orsakarsambandinu sje svo háttað, að hvorugt sje 
orsök annars, en að hvorttveggja sje verkun sameiginlegrar 
orsakar. Stundum lítur svo út, sem orsökin sje eitthvað ein- 
stakt, í stað þess að hún er heilt kerfi af skilyrðum; ef hús 
brennur við það að eldur kemst að því, þá er orsókin til 
brunans eigi aðeins það að eldur komst að því, heldur ogað 
húsið er úr brennanlegu efni, að lopt komst að eldinum með- 
an á brunanum stóð o. fl. 

103. gr. Þekkingin á sambandi orsaka og verkana í 
umheiminum (náttúrulögunum) er mjög mikilsverð, því við 
það verðum vjer færir um uð vita fyrir ókomna atburði og 
jafnframt getum vjer látið verkanir koma fram, sem eigi 
mundu hafa komið fram án tilhlutunar vorrar. Að afla sjer 
þeirrar þekkingar er mikilsvert; fyrir hinni vísindalegu aðferð 
til þess hefur Stúart Mill framsett nokkrar höfuðreglur, og 
er mismunarreglan, sem svo er nefnd, helst af þeim; hún er 
svo: þegar dæmi, þar.sem atburður sá, er rannsaka skal, 
kemur fyrir, og dæmi, þar sem hann ekki kemur fyrir, hafa 
öll atriði sameiginleg nema eitt, sem að eins á sjer stað við 
fyrra dæmið, þá er það atriði orsök (eða verkan) eða ómiss- 
andi partur orsakarinnar til atburðarins. 

104. gr. Við tilraunir er opt ljett að taka burtu ciiin 
antecedens einhverrar verkunar og má þá gæta að, hvoit 
verkunin kemur eigi síður fram; komi hún fram, þá á sá 
antecedens, sem burt var numinn, ekkert skilt við orsökina, 
og er liennar ]pá að l§ita meðal anteQed,ensa þeirra, sem eptir 



Digitized 



byGoogle 



eru, en komi verkunin eigi fram, þá kemur mismunarreglan 
til greina; en til að geta beitt henni þá er áríðandi, að eigi 
liafi verið numinn burtu nema einn antecedens í einu, ogtil 
aö fullvissa sig um það, þarf opt ítrekaðar tilraunir. Sjer- 
stak^ega hefur það mikla þyðingu, ef verkanin breytist að 
vöxtum, samhliða því að antecedensinn breytist að vöxtum. 

105. gr. Til allra framfara í náttúruvísindunum eru 
hypothesur nauðsynlegar, en áríðandi er að taka þœr eigi 
gildar nema full ástæða sje til; stundum má framsetja tvœr 
eða fleiri hypothesur um sama efni, án þess að nein þeirra 
verði sónnuð; þegar svo ber við, að mönnum tekst að gjöra 
tilraun, er synir að allar þær hypothesur, er framsettar hafa 
verið nema ein eru ógildar, þá heitir sú tilraun experimentum 
crucis, af því að hún bendir mönnum á rjetta. leið eins og 
vegvísir á krossgötum. 

106. gr. Þótt ástæður þær, sem fyrir hendi eru, eigi 
geti veitt fulla vissu, þá geta þær þó veitt meiri eða minni 
líkindi, sem ákveða má eptir föstum reglum. Ákvarðanir 
þessar geta sumvart verið fólgnar í því að ákvarða líkind- 
in til að ákveðnar verkanir komi fram, þegar orsakirnar eru að 
mára eða minna leyti þekktar, sumpart í því, þegar verkan- 
irnar eru þekktar, að ákvarða Uk/ndin til þess, að ákveðnir 
hlutir sjeu orsakir til þeirra, og þarafleiðandi hverjum verk- 
unum framvegis megi búast við, þar sem þeir hlutir eru fyr- 
ir hendi; hið fyrra er kallað hin apriorisku líkindi, hið síð- 
ara hin empirisku líkindi. Hvorttveggja er á þeirri skoðun 
toyggt að hlutirnir sjeu háðir orsakarsambándi eptir föstum 
reglum. Hin apriorisku líkindi hafa mikJa þyðingu í hinu 
praktiska lífi og eru sama sem það stig eptirvæntingar eptir 
iiokkru, sem vií objektivar ástæður hefur að styðjast. Hin 
subjektiva eptirvænting getur munað mikið frá þessu. Einn 
getur treyst því að nokkuð komi fram, sem annar órvæntir 
um, þótt það hafi fyrir báðum sömu objektivar ástæðúr við 
að styðjast, eins getur sami maður verið vongóður um eitt 
^n kvíðarA<ii fyrir aíj a.nna$ bregðist, J)ótt hiuar Qbjektivu á- 



Digitized 



byGoogle 



70 

stæður fyrir að það komi fram sjeu jafnmiklar. Hafi manni 
heppnazt vel einhver fyrirtæki sín, þá hættir honum opt við 
að gjóra sjer meiri vonir en ástæða er til, og þaraf leiðandi 
voga of miklu; eins getur ástæðulaus kvíði opt sprottið af 
því, að manni hafi um sinn misheppnazt fyrirtæki sín, s*vo að 
hann verður of áræðislítill eða jafnvel leggur árar í bát. 

Ath. Reynsla manna í spilum var það sem fyrst gaf 
tilefni til þess (á 17. óld) að farið var nákvæmlega að athuga 
hin apriorisku líkindi. Vissan er skoðuð sem eining og lík- 
indin til að nokkuð komi fram sem brotúr einingunni;þann- 
ig eru líkindin til úr heilum spilum að draga svartspil: l j 2i 
að cfraga lauf y 4 , að draga mannspil 18 / 52 e ^ a 8 /i3 °» s - ^ rv -> 
líkindin til að draga svart spil tvisvar í röð er (V2) 2 = l U 
o. s. frv. 

107. gr. Við hin empirisku líkindi gildir regla, sem 
heitir lögmál hinna stóru talna, og sem fólgin er í því, að 
því fleiri atburði sem menn þekkja, því líkara er til að fjöldi 
atburðanna af hverri tegund fyrir sig beri rjettan vott um 
hlutfallið milli hinna verkandi orsaka, og af því má svo apt- 
ur ákveða líkindin til að sjerstakar verkanir komi framvegis 
fram; þar sem lítið verður byggt á fáum dæmum, þá má 
mikið byggja á mörgum dæmum; þótt nokkrum sinnum hafi 
verið heiðskírt á Pálsmessu og gott árferði komið á eptir, þá 
verður ekkert á því byggt, annað en að þetta getur farið 
saman, en ef talin væru um langan tíma öll þau ár, erheið- 
skírt væri á Pálsmessu og það kæmi f ram, að þau ár Öll eða 
flest væri gott árferði, þá fyrst mætti á því byggja nokkur 
líkindi um samferð þessa tvenns. 

108. gr. Þegar einn hlutur A svo langt sem reynsla vor 
nær, jafnan hefur haft B í för með sjer, en allt samband 
milli þeirra að öðru leyti er óþekkt, þá getum vjer því ör- 
uggar, sem reynsla vor í þessu efni er meiri, treyst því að 
þegar A kemur fyrir næst þá muni B fylgja með því, af því 
að það er þá því líklegra, að reynsla vor sje vottur þess, að 
A sje orsök til B eða hvorttveggja verkun sömu orsakar. 



Digitized 



by'Google 



71 

Með útreikningi má finna, að hafi nokkuð alltaf komið fram 

á eptir öðru og aldrei brugðizt, en orsökin til þess er þó óþekkt, 

svo að hið mótsetta er eigi í mótsógn við neitt sem víst er, 

þá eru líkindin til að það komi fram næsta sinn: ^^ 
*■ r m+9. 

þar sem þá m táknar fjölda þeirra dœma, sem vjer höfum 
haft reynslu fyrir. Líkindin til að það einnig komi fram í 
næsta sinn þar á eptir eru: pjs) 2 og líkindin til að það 
komi stöðugt fram n sinnum eru: pjs) n Brot þetta fer 
minnkandi eptir því sem n hækkar, og ef n er óendanlegt 
þá er það = 0, hversu stórt sem brotið kann að vera upp- 
haflega; í þessu liggur, að á takmarkaðri reynslu verða eigi 
byggðar algildar ákvarðanir. 

109. gr. Þegar eigi er um vissu að ræða, heldur að eins 
líkindi, þá er fleira en eitt mögulegt; það sem þá kemur 
fram í hvert einstakt sinn er kallað tilviljun; í vísindunum 
er á því byggt, að á því sviði, er þau ná til, sje hvervetna 
óslitið orsakarsamband og þess vegna getur þar eigi verið um 
tilviljun að ræða í annari merkingu en sem verkun orsaka, 
sem eigi eru þekktar eða eigi verða fyrir fram ákveðnar 
(subjektiva tilviljun). Vísindin hafa fyrir augum að læra 
hvervetna að þekkja samband orsakar og verkunar, að geta 
sagt af hverju sjerhvað komi, og til hvers sjerhvað leiði. — 
System er samsafn þekkingaratriða, er í sambandi standa 
hvort við annað, í reglulega niðurskipaðri heild og vtsindin 
eru Öll sú þekking, er menn á hverjum tíma hafa náð, fram- 
sett á þann hátt. 

110. gr. Af fyrirliggjandi skynjunum myndum vjer 
hypothesu og við hverja staðfesting hennar styrkist hún. 
Líkindin til að hún sje rjett verða við það meiri og meiri, 
og loksins fara líkindin til að hún sje rjett, að ganga svo 
nærri fullri vissu, að munurinn er ómerkjanlegur og það því 
fremur sem öll lífsreynsla vor synir, hvílík röð og regla ríkir 
í tilverunni yfir höfuð að tala; fullkomin logisk vissa fyrir 
því fæst þó aldrei, og vjer getum aldrei á reynslunni byggt 



Digitized 



byGoogle 



n 

þær reglur, er vjer getum fullyrt um, að algildar sjeu. Þeir 
menn hafa og verið til, er hafa lagt áherzlu á, að skilningar. 
vit vor eru ófullkomin, að vjer eigi hofum tryggingu fyrir 
að sú regla, er hefur lýst sjer á liðinni tíð, muni og 1/sa 
sjer á ókominni tíð o. s. frv., og hafa svo af því dregið þá á- 
lyktun, að þekking vor á hinu tilveranda og lögum þess, 
vœri óáreiðanlegur leiðtogi í framkvœmdum lífsins, en þessir 
menn hafa eigi síður villzt frá sannleikanum en þeir, er 
þykjast hafa algilda þekkingu á náttúrunni, cg því er ráði 
breytingum hennar, Þótt sú þekking, sem á reynslunni er 
byggð, eigi hafi ótakmarkað gildi, þá getum vjer þó hugs- 
unarrjett svo fullkomlega treyst því, að þau sambónd hlut- 
anna í heiminum, sem hingað til hafa lýst sjer, muni einnig 
lýsa sjer framvegis, að í praktisku tilliti er enginn munur á 
því og fullri vissu; kröfur lífsins knýja einnig hvern af oss 
til að viðurkenna þetta, að minnsta kosti á því sviði, sem 
hver einstakur nær beinlínis til, og þær gjöra það með svo 
miklu valdi, að allar vefengingar á reglubundinni rás við- 
burðanna í heiminum geta eigi orðið annað en þýðingarlaus 
orð; á því sviði að minnsta kosti getur eigi hjá neinum 
raskast hin subjektiva sannfæring um veruleikann, sem er 
undirstaða allrar objektivrar þekkingar. 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



